





ÁRBÓK 

HINS 

ISLENZKA FORNLEIFAFELAGS 


1893 . 


E Y K J A Y í í£. 

PBENTUÐ í ÍSAFOLDAfiPREMTSMlÐJU 


1893. 



tL 1 


Rannsóknir í Breiöafirði 1889. 

Eftir 

Sig'urð Vigfússon. 


Svefneyjar. 

(29. júlí). 

í suðr frá bænum í Svefneyjum er hóll í túninu, sem kall- 
aðr er Þinghóll óg í útsuðr frá honum er gerði, sem er aflangr 
ferhyrningr um 15 faðmar á lengd, enn um 10 faðmar á breidd; 
í þann enda, sem að hólnum snýr, er þvergarðr yfir girðinguna 
með dyrum á. Nú er úr þessu gerðr kálgarðr. Öll þessi girð- 
ing er mjög fornleg, niðrsokkin og sumstaðar aflöguð. Að útsunn- 
anverðu í hólnum eru klappir; þar sem girðingin hefst við klapp- 
irnar, heitir dómsœti, sem stendr svo sem fyrir miðri girðing- 
unni. í norðr og vestr frá hólnum eru fjórar tóftir, sem eru 
, mjög fornlegar, niðrsokknar og aflagaðar, og fleiri tóftir hafa 
^ þar getað verið, þótt eg þori ekki að fullyrða það/ í vestr frá 
þessari girðingu er lítil hæð eða hóll, sem kallaðr er Goðahóll ; 
^ l að austan og sunnanverðu heflr á síðari tímum verið stungið upp 
* úr hólnum, svo að hann hefir aflagazt. Þar sést að visu fyrir grjóti, 
enn hvort það éru mannaverk verðr ekki sagt. 

Lengra, út, suðr frá bænum, niðr við voginn, er allstórt 
Í svæði, sem kallaðir eru AJcrar. Það er alt umgirt og er á lengra 
í* H veginn um 50 faðmar, enn um 25áhinn. Alt þetta svæði innan 
, ý garðs er sundrskift með stærri og smærrigirðingum. Þessarsmá- 
girðingar eru víst ijórar eða fimm. Allar eru þessar girðingar 
’ ákaflega fornlegar og víðast hlaðnar úr grjóti, að því er sést. 
Þotta er utan túns. 

Austr frá bænum i túninu á Svefneyjum er litil laut, sem 
kölluð er Þrœlalág, 13 fet á hvorn veg; hún er við voginn(Bæj- 

1 


eo 

CD 



2 


arsundið) rétt á sjávarbakkanum. Lautin er mjög grunn og forn- 
leg að sjá, og er kend við þræla Hallsteins. Eru munnmæli, að 
hann hafi komið þar að þeim sofandi og hengt þá inn í Sviðnum, 
í Gálgdklettj sem kallaðr er. Þeir áttu að hafa verið við salt- 
gerð, enn svikust um það. (Sbr. Landn., Kh. 1843, bls. 101). 

Lengra í austnorðr frá bænum og inn á tanga, sem þar 
sker sig fram, er steinbogi, sem hlaðinn veggr væri, og fellr sjór- 
inn þar upp að, enn sunnan fram með steinboganum eru grafir 
nokkurar, sem enn í dag eru kailaðar Saltgrafir\ þær eru fjórar 
að tölu, að því er nú sést, og liggja þær alveg þétt við stein- 
bogann. Hin stærsta er um 6 fet í þvermál. Botninn í grófun- 
um mun hafa verið steinlagðr, og jafnvel mætti álíta, að klöpp- 
uð hefði verið vík inn í steinbogann er myndi aðra hið grafanna. 
Þær eru nokkuð afiagaðar, enn hafa getað haldizt, því hér er ekki 
sandr, heldr klöpp undir.. Þetta eru þær einu saltgrafir, sem nafn 
hefir haldizt á og eg hefi heyrt um talað, og eru þær því merki- 
legar. 


Hergilsey. 

Hergilsey liggr, sem kunnugt er, tæpa l 1 /^ mílu norðr frá 
Flatey. Eyjan er með hávum hólum og lægðir á milli og vog- 
skorin mjög. Þar eru margar víkur og tangar. Víðsýni er þar 
mikið og sést þaðan nálega um allan Breiðafjörð. Norðan á eynni 
stendr bærinn. Þar eru nú þrír bæir og bil á milli. Bær Krist- 
jáns bónda er elztr, og bygðr norðan í rústinni af bæ Ingjalds. 

Hergilsev hefir lengi legið undir Flatey og verið óbygð á 
síðari tímum, þar til Eggert Ólafsson bygði þar aftr bæ 1782 á 
rústum Ingjálds. Fyrir ofan bæinn er tóft mikil, ákafiega forn- 
leg, niðrsokkin og útflött; annar hliðveggr tóftarinnar er mest- 
megnis undir bænum, enn hinn sést, og af honum má ráða, að 
tóftin hefir verið 70—80 fet á lengd, og þverveggr í syðri enda 
tóftarinnar. Þar hafa og verið öskuhaugar miklir. Við nyrðri 
enda tóftarinnar hafa og verið byggingar miklar, því að Eggert 
reif þar upp rnikið af grjóti, sem var mjög niðrsokkið. Það er 
víst, að hér hefir bær Ingjalds verið. Rétt fyrir sunnan bæinn 
gengr hæð mikil, nær þvert yfir eyna; íhenni er stuðlaberg með 
smástöllum; þar heitir enn í dag Ingjaldsbyrgi og mótar fyrir 
veggjum, enn klettr er á eina hliðina. Þar var fram á þessa öld 
steinn á hlóðum, og er það sá raufarsteinn, sem sagan talar um 
(þ. e. steinn með rauf undir) og fíflið var tjóðrað við. Nú er 
steinm þessi burtu, enn hlóðin standa eftir; þau gróf eg upp, og 



er rúmt IV 2 fet milli hlóðanna, enn steinninn, sem yfir lá, heflr 
verið kloflnn sundr 0 g brúkaðr. Fyrir utan þetta Ingjaldsbyrgi 
heflr á siðari tímumverið hlaðið fjárbyrgi, Enn útsunnan á hæð- 
inni heitir enn þá Vaðsteinaberg. 

í útsuðr frá Hergilsey eru Skjaldmeyjareyjar um V® mílu 
sjávar. Það eru óefað þær eyjar, er sagan kallar Skutileyjar. 
Þar austantil við eyjarnar hafa þeir Gísli setið á flski og þaðan 
blasir við Vaðsteinaberg. Þeir Eyjólfr hafa róið þar beint að 
landi og lent í víkinni rétt fyrir vestan Vaðsteinaberg, sem 
kallað er, á Hergilsey 1 . Þar má lenda um flóð og fjöru. Hér 
hefir Ingjaldr lent, því að þa,ð lá beint við, og gengið upp í bergið. 
Staðrinn, sem Ingjaldr og þrællinn stóðu á, verðr nákvæmlega 
tiltekinn; hann er efst á Vaðsteinabergi; þetta kemr alt vel heim 
við söguna. Þegar Börkr hefir komið upp á hæðina, og sá ekki 
Grísla, hefir hann farið heim á bæinn 0 g rannsakað; síðan hefir 
hann farið um alla eyna, og loks komið að lautinni sunnan til 
við hæðina, sem gengr norðr af Vaðsteinabergi, þar sem byrgið 
var. Þetta var og skilyrði fyrir því, að G-ísli kæmist undan, að 
þeim dveldist sem lengst. Að öðrum kosti mundu þeir Börkr 
brátt hafa náð Gísla, þar sem þeir voru 14 á skipi, enn þau Gísli 
tvö ein. 

Eg skal geta þess, að «Vöst« heitir mið í vestr af Flatey 
og beint í suðr af Skutilseyjum; þetta er þó ekki sú »vöst«, sem 
sagan talar um, enn flskimið hétu »vastir« alment í fornöld. 

Að Auðshaugi. 

(2.—3. ágúst). 

Eg fór alla leið frá Hergilsey og upp á Hjarðarnes ; eins og 
Grisli; það eru 2 1 /* yika sjávar. Enginn hefir áðr yitað, hvar 
Gísli kom að landi, enn þetta er þó auðséð. Tæpa l 1 /* viku fyrir 
utan Auðshaug eru tveir hólmar rétt við landið og fjarar í báða; 
utan til við ytri hólmann miðjan hefir Gísli lent; hann liggr beint 
við og þangað er einna styzt úr Hergilsey, enda kemr það alveg 
heim við söguna. Þar er lítil vík og annarstaðar flýtr ekki að ? 
enn Börkr var á stóru skipi, meira enn tíæringi. Þegar Gísli hleypr 
hér yfir þvera eyna, verðr fyrir honum hið eina hamarsskarð, 


1) Stykkiseyjar heita meira emi hálfa míhi austr af Hergilsey. Þær geta 
ómögulega verih þær eyjar, sem þeir Gísli sátu hjá, og Börkr hefði þá alls 
eigi hitt Gísia, því það var langt úr leið. 



4 


sem hér getr verið um að ræða; það er í hallanum rétt við sjó- 
inn og fellr upp að klettinum eða upp i hann um flæði; það er 
standkiettr meira enn tvær mannhæðir. Skarðið liggr lítið eitt á 
ská, og átti Grísli því hægra með að vera í leyni, enn Saka-Steinn 
heflr ekki varað sig á þessu bragði, enda heflr hann ekki getað 
stilt sig þar i snarbröttum halla, er hann hljóp eftir Gísla. Milli 
klettanna er um 2y 2 alin, enn þvert yfir eyna frá flæðarmáli að 
sunnan og þangað til fer að halla niðr eru 25 faðmar. — Þegar 
Gisli hafði höggvið Stein, hleypr hann á sund; enn þá kemr 
Börkr á bakkann og skýtr eftir honum spjóti; það var stutt færi; 
og það er hér, sem Gísli týnir sverðinu, enn þetta sund er ekki 
meira enn um 30 faðma; þar er slétt flúð, litið grasi vaxin, sem 
ekki fer í kaf nema í stórstraum, enn það sést af sögunni, að 
hásjávað var, og er það skilyrði fyrir því, að þetta gat átt sér 
stað. Þessi flúð heflr þá staðið upp úr, og innan við eru smá- 
flúðir og grynningar, svo að ekki vóru tiltök fyrir Börk að kom- 
ast það á stóru skipi. Þetta heflr Gísli vitað, sem hér var kunn- 
ugr, og það barg honum. Börkr heflr því orðið að lenda miklu 
utar, enda fara fyrir utan »Markhólma«, sem kallaðir eru. Þeg- 
ar Gísli kemr á land, beint upp af ytri Lynghólmanum, heflr 
hann farið þar sem mestar vóru flúðir, enn Börkr komst ekki að. 
Þar er stórt grashvolf upp frá sjónum undir hlíðinni; þar hefir 
verið skó’grinn, sem talað er um; þar hafa og fundizt lurkar. 
Þar hafa þeir því einkum leitað, og þar gátu þeir kvíað hann, 
enda er líklegt, að Gísli hafi ætlað sér að komast upp á fjallið, 
því héðan er styzt upp í klettana, og nógir eru þar helliskútar, 
enn Gísli heflr ekki getað það vegna sárs og mæði, þar sem 
hann heflr róið lífróðr frá Skutilseyjum 2 1 / 2 viku sjávar. Þó leit- 
ar Gísli sér ráðs, og fer niðr til sjávar hljóðlega; þar hagar svo 
til, að þar eru háir grasbakkar inn með sjónum, og þegar kemr 
lengra inn undir Haug, er háir klettar á löngu svæði, og enda 
réttfyrir utan túnið; þar fer Gísli upp og heim aðbænum. Þetta 
hefir alt tekizt, með þvi myrkt var orðið, og er hér frá öllu sagt 
með hinni mestu nákvæmni. Það kann að vera, að Börkr hefði 
getað komizt að landi milli Langhólmanna og Markhólmanna, sem 
áðr eru nefndir, og skotið þar upp mönnum, enn með því einu 
móti, að verið hefði stórstraumsflæði, enn þó er það ekki vist, 
enn eflaust heflr hann orðið að fara með skipiðíþá einu lending, 
sem þar var til, önnur enn á Haugi. 

Hamarseyjar eru nær því y 2 viku út frá Markhólma; þær 
eru 5, og þar að auki fjöldi smáhólma og skerja; þar hefði því 



G-ísli orðið að synda yfir ótal sund, áðr hann komst í land, og 
þar hefði þvi Börkr getað náð honum, áðr hann komst í land, 
Ambáttarsker eru fram af Hamarseyjum, og kenna munnmælin 
þau við ambátt Gisla; enn það getr ekki verið rétt, enda hagar 
þar svo landslagi, að Gísli hefði ekki getað leynzt þar, er hann 
kom í land. Það getr verið, að Berki hefði flotið fyrir utan 
Markhólmann ytri; í sundinu þar fyrir utan er hægt að skjóta 
upp mönnum, hefði hann farið með skipið sem áðr er sagt. Ham- 
ar er bær rétt fyrir utan Fossá, enn Fossá er stærri jörð, og því 
hefir Börkr þangað farið. Það er enn, að hefði Grísli lent við 
Hamarseyjar, hefði Börkr ekki látið leita hans að Auðshaugi, 
því að bæði er það svo langt og líka beint úr vegi, þegar fara 
á til Geirþjófsfjarðar. 


Smiðja Gests Oddleifssonar. 

(5. águst). 

Á að gizka 300 íaðma upp af botninum á Vatnsfirði (frá 
stórstraumsflæði talið), að norðanverðu við Þingmanna-á, við 
»Smiðjufljót« sem kallað er í ánni, er forn tóft, sem í almæli er 
kölluð »Smiðja Gests Oddleifssonar«. Þar sem tóftin stendr, 
kallar Eggert Olafsson »Smiðjunes« (E. 0., I., 407—8), og »Smiðju- 
kleifar* eru kallaðar enn í dag þar austr og upp. Tóft þessi 
er í »Mörkinni«, sem kölluð er (= Vatnsdalsmörk), því að þar 
eru víðlendir skógar. Tóftin er um 7 faðma frá Þingmanna-á, 
og snýr nálægt því i landsuðr og útnorðr samhliða ánni. Tóftin 
er ákaflega fornleg og niðrsokkin, og var mjög ilt að átta sig 
á henni, með því að hún var öll vaxin háum og þéttum skógi. 
Þessa tóft lét eg grafa alla umhverfis, og skoðaði allar ytri 
hleðslur, og sáust þær allar greinilega, með því að tóftin mun 
öll hafa verið hlaðin úr grjóti. Tóftin er 28 fet á lengd utan 
veggja, enn 20 fet á breidd. Landsuðrgafl tóftarinnar er hálf- 
kringlóttr fyrir, sem oft er vani á fornum tóftum, enn útnorðr- 
gaflinn beinni fyrir. Dyr eru út úr þeirri hlið tóftarinnar, sem 
að ánni snýr, nær útnorðrgaflinum, sem og er einkenni á fornum 
tóftum; sáust dyrnar glögglega, enn vóru nokkuð hlaupnar saman. 
Þegar eg kom að tóftinni fyrst, vóru á móti dyrunum í miðri 
tóftinni steinar 2 ákaflega miklir. Annar þeirra er með djúpri 
og víðri, ferhyrndri steðjaþró, og er þróin 5 þumlunga út á brún 



0 


á hinn lengra veg, enn 4 þumlunga á hinn veginn; brúnirnar 
eru mjög svo máðár og fornlegar. Steðjaþróin er ð 1 ^ þumlungr 
á dýpt. Steinn þessi er mjög svo ferskeyttr, með flötum hliðum 
á 2 vegu. Hann er rétt alin á hæð; lengd frá yzta horni H/s 
alin; breidd 21*/« þuml. Hinn steinninn heflr líka lögun; sléttar 
hliðar á 2 vegu; hann er sömuleiðis 1 alin á hæð; lengd hans 
er um 1 alin og 1 þuralung; breidd um 18 þumlunga. Þessa 
steina lét eg grafa upp báða og velta þeim með vogum út úr 
tóftinni, til þess að geta rannsakað gólflð. Þar fanst í kringum 
steinana bæði gjall og kola-aska og þess konar gólfskán, og yflr 
höfuð var þar fult af aflösku og ýmsum slíkum einkennum. 
Yfir um þvera tóftina, að landsunnanverðu við dyrnar, var grjót- 
hleðsla allmikil, enn þó mjög úr lagi gengin. Steinarnir í henni 
vóru svartir og eldlitaðir, og rannsökuðum vér mjög svo hleðslu 
þessa. Framan í grjóthleðslunni fundum vér mikil einkenni af 
reglulegum deigul-mó , sem eg tók með mér til sýnis. 

Það er því Ijóst, að þetta getr ekki annað verið enn smiðju- 
afl, með því að hinir áðrnefndu steinar vóru í sömu afstöðu frá 
aflinum, sem venja er til enn í dag, þ. e. a. s. steinninn með 
steðjaþrónni stóð innar í miðri tóftinni, enn hinn steinninn framar 
rétt á móti dyrunum. Það er því sjáanlegt, að steinn þessi 
hlýtr að hafa verið reksteinn , og ber hann þess merki að ofan, 
að lúð hefír verið járn á honum. Hann er mjög svo flatr ofan, 
enn nokkur laut þvert yfir hann, ekki þó í miðjunni, heldr nær 
öðrum enda hans. Enn fremr skal ég geta þess, þessu til sönn- 
unar, að þegar eg kom til Flateyjar um daginn, gaf Eyjólfr 
Jóhannsson, kaupmaðr í Flatey, eða frú Sigrborg kona hans, mér 
sleggju allmikla og svo fornlega, að eg hefi enga slíka séð. 
Hún er ryðbrunnin með pollum eða básum og mjög uppbarin í 
báða enda. Á henni hefir verið sem nokkurs konar munni í 
annan endann; er klofið þar úr mikið stykki, og þannig var hún 
er hún fanst. Hún fanst fyrir 20—30 árum nálægt reksteininum, 
og er það víst um þetta verkfæri, að það er frá fornöld. Báðir 
steinarnir fsteðjasteinninn og reksteinninn) vóru skorðaðir upp 
með grjóti eða hlaðið undir þá, enn vóru þó farnir að hallast. 
Frá vfirborði jnrðar niðr að gólfi töftarinnar var fullkomlega 2 
álnir. Þessi grjóthleðsla eða afl var hlaupinn sundr, einkum sú 
hlið, sem til landsuðrsgaflsins vissi, eða þar, sem belgrinn hefði 
átt að vera. Innri hleðsla gaflsins var og blaupin inn og var 
þannig allr syðri endi tóftarinnar fullr af grjóti, svo að ekkert 
varð deilt þar sundr/ Tóftin var enda öll að 'mestu uppfylt af 



% 


grjoti, og að eins grjótlausF lítið bil í miðjunni, rétt í kringum 
steinana, þó einkum milli steinanna og aflsins, eða þverhleðslu 
þeirrar, er áðr er um getið. Útnorðrgaíl tóftarinnar var og mjög 
svo innhlaupinn og tóftin þar í endanum full af grjóti, enn allar 
ytri hleðslur tóftarinnar alt í kring vóru mjög lítið úr lagi gengnar. 
Steinana 'lét eg ? eins og áðr segir ; færa upp ór tóftinni, og standa 
þeir nú á grjótbálkinum landsunnanmegin í tóftinni, svo sem á 
innanverðum aíiinum, í líkri afstöðu hvor frá öðrum, eins og 
þeir stóðu í tóftinni ? og eins og þeir hafa upphaflega staðið, og 
eru. þeir þar til sýnis. 

Að endingu skal eg geta þess ? að tóft þessi er ein af hinum 
allra fornlegustu ? sem eg hefi nokkurn tíma rannsakað. Enn 
fremr skal þess getið ; að langs með þeirri hlið tóftarinnar, sem 
frá ánni snýr ; virðist hafa verið hlaðið grjótræsi, því að steina- 
raðirnar sjást ljóslega. Þetta mun hafa verið gert til þess ; að 
ekki hlypi vatn í tóftina úr brekkunum fyrir ofan. 

í máldögum Vilkins og Gísla er Hagakirkja talin að eiga 
skóg í Vatnsdal í Ámótum, og enn í dag er henni eignaðr skógr- 
inn í Smiðjukleifum og niðr með Þiugmanna-á að norðanverðu. 
Er þar í Vatnsdal einhvert hið víðlendasta og fegrsta skóglendi, 
sem eg hefi séð. 


Hoftóft í Hvammi, 

þar sem Þorkell Súrsson bjó sxðast. 

(7. ágúst). 

Hvammr er þrjár langar bæjarleiðir út frá Brjánslæk. 
Þessi jörð er falleg og sljettlendi mikið alt til sjávar ; alt grasi 
vaxið. Bær stóð áðr uppi undir hlíðinni ; enn hefir nú nýlega 
verið færðr neðar sökum skriðu, sem hljóp á bæinn. Svo sem 
2—300 faðma inn frá hinum gamla bæ er tóft nokkur fornleg 
og niðrsokkin, sem enn í dag er kölluð hoftóft. Hún er kringlótt 
og snúa dyr í útsuðr niðr að sjónum. Ofan í tóftina hafði hlaup- 
ið skriða, enn þó ekki allmikil, og var því ilt að koma hér við 
nokkurri verulegri rannsókn, enn þó sást fyrir aliri tóftinni. 
Hún er um 29—30 fet í þvermál. Þessa tóft lét eg rannsaka 
með grefti. Hleðslurnar að innanverðu vóru úr grjóti á þeim 
stöðum, er eg gat prófað, enn að utan virðist minna grjót verið 
hafa. Gólf tóftarinnar kannaði eg og lét þar grafa 3 grafir alt 
ofan í möl. Þær vóru á stærð 3—5 fet á hinn lengra veg ; enn 
á dýpt l 1 /^—2 álnir. í tóft þessari fann eg í öllum gröfunum 



8 


bæði svarta kola-ösku og rauða eða móleita ösku, [enn alls ekki 
neins konar gólfskán, hvorki eftir pening eða undanlás af heyi 
eða neinu slíku. 

Eg verð því að álíta, að samkvæmt þeim -hoftóftum, er 
eg hefi áðr rannsakað, sé tóft þessi, eins og nafnið bendir á, 
hoftóft, enda er það lítt hugsaniegt, að slíkt nafn festist við 
nokkura tóft, sem hefði verið til annars höfð, og borið annað 
nafn áðr. Tóft þessi virðist vera nokkurs konar hörgr. 

i 

Á Vaðli. 

(7. ágúst). 

Eg fór út að Vaðli þenna sama dag. Bær þessi er eina 
bæjarleið fyrir utan Hvamm og stendr að austanverðu við Haga- 
vaðal uppi undir fjalli. I öllum sögum Gísla Súrssonar segir, 
að Grísli hafi verið á Vaðli í jarðhúsi, og að annar jarðhúsmunn- 
inn hafi verið í eldhúsi, enn hinn við ána; þó gerir önnur sagan 
frá þessu nokkura undantekningu, sem síðar skal getið. Á Vaðli 
hagar nú þannig til, að út frá bænum er slétt flöt, sem myndar 
hól að utanverðu, og er brekka af honum alt niðr undir ána 
(Vaðilsá). Þessi hóli heitir Þinghóll. Alt frá bænum og eftir 
flötinni og út á hólinn, og niðr eftir brekkunni að ánni, liggr 
garðr allmikill, þráðbeinn. Hann er hryggmyndaðr, breiðr og 
allglöggr. Frá bænum og alt út á hólbarðið eru rúmir 40 faðmar, 
og vist einir 10 faðmar niðr brekkuna eða meira. Er þannig 
allr garðrinn á að gizka rúmir 50 faðmar. Undir þessum garði 
hafa menn haldið, að hið umtalaða jarðhús iægi. Til að prófa, 
hvort slíkt gæti átt sér stað, lét eg grafa þvert i gegnum garð- 
inn inn á hólnum. Við grófum langt ofan fyrir rætr garðsins, 
vel 2 álnir á dýpt, ofan í beinharða möl. Fundum þar ekki 
nokkur kennimerki til nokkurs sliks, nema hinn sama jarðveg 
og möl, sem bóndi þar sagði að væri annarstaðar í túninu á sömu 
dýpt. Þetta gerði eg, jafnvel þótt eg þættist vita fyrir fram, að 
hér væri ekkert jarðhús að finna á slíkum óravegi, með því að 
þetta kostaði lítið ómak, og svo til að taka af öll tvímæli um 
þetta mál. Eg skal ekki frekar geta hér, hvernig á orðum sög- 
unnar stendr um þetta jarðhús, nema ef svo væri, að Þorgerðr, 
móðir Gísla, hafi búið í Haga eins og önnur sagan segir á einum 
stað, með því að í Haga stendr mjög líkt á, að nær ánni (Haga- 
á) að innanverðu er hóll og túnbrekka niðr. Þar á eru miklar 
fornar tóftir, niðrsokknar og óglöggvar, enda hefir þar nýlega 



9 


verið bygð hlaða. Hér eru munnmæli um, að bær Grísla haíi 
staðið á hólnum. Það hefði vel getað verið graflð jarðhús út úr 
hólnum, því þaðan er örskamt niðr að áuni. Enn á hinu áðr 
umtalaða svæði á Vaðli er það óhugsandi, þegar gætt er vega- 
lengdarinnar. Að vísu sjást nú engin merki til þessa jarðhúss í 
Haga frá hólnum til árinnar, enn sé þetta ekki þannig, þá er 
þetta hinn eini staðr í sögu Gísla Súrssonar, sem ekki verðr 
ráðið fram úr af orðum einhverra hinna þriggja sagna, og hlýtr 
hér að vera eitthvað aflagað eða aukið inn í af síðari afritunum, 
og þarf eigi mikið að vera, enda eigi ómögulegt að sýna ; hvað 
vera kynni. 

Eg fór út að Haga og skoðaði mig þar vel um, enn fann 
þar ekki forn kennimerki, sem á verðr byggt, nema niðr undan 
bænum þar í mýrunum heitir enn í dag »Grestsfjós«. Það eru 
2 tóftir ekki allmiklar, að því er sýnist, með því að þær eru 
mjög niðrsokknar. Hafi þannig verið, hefir garðr hlotið að liggja 
oflan að fjósunum eða brú ? með því þar eru sökkvandi fen og 
mýrar ; þótt þess sjáist nú ekki nein veruleg merki. Meira get 
eg ekki þar um sagt. 


Flókatóftir. 

(8.—10. ágúst). 

Fyrir innan svo kallaða Brjánslækjará ? sem rennr niðr með 
túninu á Brjánslæk að innanverðu, gengr fram í sjóinn dálítill 
klettahöfði fallegr. Inn af honum myndast fögr vík ? með því að 
klettatangi gengr fram að norðanverðu. Upp af vík þessari og 
alt umhverfís hana eru eggsléttar og beinharðar grundir, enn í 
suðvestr upp af grundinni er klettahæð mikil. Svo sem mitt á 
milli sjávarmálsins og hennar er tóft (i.) afar mikil og fornleg, 
með ákaflega digrum og útflöttum veggjum. Hún er 52—53 fet 
á lengd, utanmáls. Tóftin skiftist í tvent með millivegg, sem 
engar dyr eru á ; og er syðri hlutinn 30 fet á miðjan millivegg- 
inn ? enn sá nyrðri 23 fet. Tvennar dyr hafa auðsjáanlega verið 
á tóftinni út úr þeim hliðvegg, sem au sjónum snýr, og eru þær 
sín hvorum megin við millivegginn. Breidd tóftarinnar er 33 fet. 
Hvað þessi tóft hefir verið, er með engu móti hægt á að gizka, 
með því að hún hefir ekkert sérstakt nafn enn helzt til er hun 
fornleg, sem áðr er sagt. I miðjum norðrhluta tóftarinnar eru 
eins og upp hækkaðar þúfur, enn hvort hér hefr verið bygðr síð- 
ar einhver kumbaldi eða þetta heflr sprungið frá aðal-veggnum 

2 



10 


verðr ekki sagt með vissu. Litlu utar og ofar enn hin áðr 
nefnda tóft og beint upp af klettahöíðanum er tópt (2.), sem 
snýr í norðr og suðr. Hún er 41 fet á lengd, enn nm 18 fet á 
breidd, að því er mæit verðr. Dyr eru út úr nyrðri gafli tóftar- 
innar, enn sést þó ekki fyrir neinum kömpum, því að líkara er 
að hún sé opin í endann. Upp í eystra hiiðvegg á þessari tóft 
er önnur tóft (5.) og liggr hún svo sem á ská upp í hliðvegg- 
inn. Hún er um 27 fet á lengd. Breidd tóftarinnar verðr eigi 
með visu mæld, með því að veggr hennar hinn vestri hefir fall- 
ið saman við vegg hinnar tóftarinnar (2.), og er þannig eins og 
upphækkaðr grasgeiri milli tóftanna. I báðum þessum tóftum 
2. og 3. sést glögglega fyrir grjóthleðslu að innan. Lögun beggja 
tóftanna er að kalla má hin sama. Þær eru báðar mjög forn- 
legar og útflattar. Mitt á milli hinna síðasttöldu tófta og kletta- 
höfðans ? þar á grundinni, um 7 faðma frá sjávarmáli, er lítil 
tóftarmynd (4.), er virðist hafa verið nær ferskeytt í lögun. Hún 
er ákaflega niðrsokkin og útflött, og er um 19 fet á hinn lengra 
veg, utanmáls, en 16 fet á hinn. Enn eg vil taka það hér fram 
að þetta verðr eigi mælt með neinni fullri vísu ? svo að ekki geti 
nokkuru skakkað ? þar sem veggirnir sumstaðar að utanverðu 
eru ekki deildir frá sléttunni í kring. Ef nokkuð mætti um dyr 
tala, þá virðast þær hafa vitað í norðr við austrvegginn, 
enda ekki ómögulegt, að hann hafi náð nokkuð fram fyrir dyrn- 
ar ? svo sem eins og skjólkampr. Enn þetta er svo óglögt, að 
það verðr ekki sagt með vissu ? því að veggrinn verðr ekkigreindr 
frá grundinni. Bæði í suðrhliðvegg og vestrhliðvegg eru lægðir, 
sem vel gætu hafa verið dyr ? enn um það verðr ekkert sagt. 
Meira verðr ekki um hana ákveðið að sinni. 

Beint upp af miðri víkinni ? um 24 faðma frá flæðarmáli, inn- 
ar eða norðar enn allar hinar áður töldu tóftir ? er tóft (5.) á- 
kaflega mikil og fornleg. Hún snýr beint ofan að sjónum og 
nær alt upp að hinni áðrtöldu klettahæð innanverðri. Tóftin 
er nú ? að því er mælt verðr, 73 fet á lengd, innanmáls. þegar 
með er talið það ? sem eg hygg þann enda tóftarinnar vera inn- 
hláupinn ? sem snýr upp að klettahæðinni ? og geri eg ráð fyrir 
að gaflinn sé hlaupinn inn um 6 fet ? og er það sannarlega ekki 
of mikið, þegaí* um snarbratta brekku er að ræða ? Tóftin er 
opin í þann endann ? sem að sjónum snýr ? og smá lækka veggja- 
endarnir, þegar fram dregr ? unz þeir verða ekki lengr deildir 
frá grundinni. Nyrðri veggr tóftarinnar er svo lágr og niðr- 
sokkinn, sem mest má verða, enn sést þó glögt fyrir honum að 



11 


ínnan þanníg, að öll þessí tóft sýníst hafa verið niðrgrafin, og 
í þeim vegg sést ekki fyrir neinum steini upp úr. Þar á móti 
er syðri veggr tóftarinnar miklu hærri, hryggmyndaðr og digr 
ákaflega, svo að þegar mælt er þvert yfir hann, er hann 15 
fet. Ofan eftir öllum þessum vegg miðjum eða hrygg hans sést 
fyrir rniklu grjóti. Fyrir sunnan þessa tóft sýnist hafa verið 
önnur tóft (6.), og þá þessi mikli veggr hliðveggr undir báðum 
tóftunum 5 og 6. Þessi tóft (6) sýnist ekki hafa náð æins langt 
upp undir grjóthæðina eins og hin (5) með því að endi tóftar- 
innar (6) eða gaflinn, sem er ákafiega fyrirferðarmikiil, virðist 
hafa verið frá laus frá klettahæðinni. Hvað hinum syðra hlið- 
vegg þessarar tóftar (6) viðvíkr, þá er hann orðinn mjög ó- 
glöggr, og alla vega úr lagi genginn, með því að mjög mikil og 
löng stekkjartóft hefir á síðari tímum verið bygð ofan í hlið- 
vegg þessarar tóftar (6), eða nokkurs hluta hans, og efni í stekkj- 
artóftina, bæði grjót og jörð, hefir verið tekið úr þessum 
hliðvegg og enda umrótað hinu áðrtalda gafihlaði, og meira að 
segja mætti ætla, að rofið hafi verið neðan af hinum áðrtalda 
sameiginlega millivegg. tóftanna 5 og 6. Enn eitt er sjáanlegt, 
að efnið í þessa stekkjartóft hefir verið tekið beggja vegna við 
hana sitt upp í hvorn hliðvegg og sjást glögt merki þess beggja 
vegna við tóftina. Það er nokkuð, sem engar getur þarf að að 
leiða, því að þetta er það, sem alment tíðkast, þegar tóftir eru 
bygðar, og jarðvegr er rétt við hendina, enda er þessi stekkj- 
artóft mjög há að veggjum og öll hlaðin innan með grjóti. Eg 
skal geta þess enn frernr, að undir þessari stekkjartóft sýnist 
vera einhver forn upphækkun. Þessi síðartalda tóft (6) hefir að 
minsta kosti verið 55 fet á lengd, utanmáls, eftir því sem hún 
kemr nú fyrir sjónir. Enn sé talin með upphækkunin, sem sýn- 
ist vera undir stekkjartóftinni og með því að miliiveggr tóft- 
anna 5 og 6 hafi verið styttr, er tekið var efnið í stekkjartóft- 
ina, þá yrði hin syðri tóftin (6) um 80 fet á lengd. Til þess að 
gefa mönnum hugmynd um breidd á hinni nyrðri tóptinni (5), 
þá er hún um 26 fet af miðjum hliðvegg á miðjan hiiðvegg, enn 
breiddin á hinni syðri tóftinni (6) verðr með engri vísu mæld 
sökum hinnar áðr töldu stekkjartóftar. 

Eg hefi þá fundið hér í alls 6 tóftir, og eru þær allar kall- 
aðar einu nafni enn í dag »Flókatóftir», og eru þannig kendar við 
Hrafna-Flóka. Það er því undarlegt, að dr. Káiund segir, að 
þessar tóftir sé 4—5, því að hafi harin komið hér, sem þó alls 
ekki sést af lýsingu hans, þá er þó líklegt, að hann hafi gefið 

2 * 



12 

þann gaum þessum tóftum, að hann hafl að mínsta kosti talið 
þær. Enn hafl hann þar á móti ekki komið hér, enn hafi orðið 
að hafa þetta annaðhvort eftir sóknarlýsingu eða eftir öðrura 
mönnum, þá getr manninum verið meiri vorkunn, enn um þetta 
sýnist mér, að hann hefði þó átt að geta. 

Allar þessar 6 áðrtöldu tóftir rannsakaði eg með grefti, þ. 
e. a. s. gólf tóftanna, því að ekki vóru nein tiltök að grafa þær 
út gersamlega. Það er margra daga verk með nægum mann- 
afla, enn ómögulegt að fá menn um þenna tíma árs til slíks stór- 
virkis. Ofan á stóru tóftina (1), sem skiftist í tvent, gróf eg all- 
miklar grafir, sína í hvora tóftina. Þar fann eg, að því mér 
virtist í syðri hluta tóftarinnar, vott af móleitri og svartleitri 
ösku og kola-lagi, enn aftr í nyrðri hluta tóftarinnar fann eg 
ekkert, sem eg gæti verulega talið. í litlu tóftina, ferhyrndu (4) 
gróf eg stóra gröf og djúpa alt niðr í möl. Þar fann eg mikið 
af svartleitri og mótleitri ösku og töluvert af viðarkolabútum og 
ögnum, og hefi eg nokkuð af þessu tii sýnis. Gröfin var ádýpt 
um Þ/4 alin, og var þetta, sem eg fann í gröfinni, alt niðr við 
mölina. Þar að auki fann eg þar surtarbrandsstykki allmikið. 
Það er flatt og um 3 þuralunga á breidd. Þess skal getið hér, 
að Brjánslækjará flytur oft með sér til sjávar allstór stykki af 
surtarbrandi úr hinu svo kallaða Surtarbrandsgili, er fellr í ána. 
Hér að auki vóru og í tóftinni innan um kolamolana skeljahýði, 
sem undarlega hafði geymzt þar. 

Þá koma tóftirnar 2 og 3, eg gróf sína gröfina ofan í mitt 
gólfið á hvorri, alt í möl ofan. Þar fann egengan vott af nokkurum 
hlut, sem benti á, að þar hefði nokkur lifandi skepna haft verustað. 

Nú kemr þá afarstóra tóftin (5.) Ofan í hana gróf eg 2 
grafir með miklu millibili ofan í miðja tóftina. Það er sama að 
segja um þessa tóft og um tóftirnar 2 og 3, og þar fann eg 
engan vott af neinu, nema hið upprunalega jarðefni og gerði eg 
mér þó far um að leita þar í moldinni og mölinni. Að síðustu 
kemr hin afarstóra tóft 6., sem liggr hinni síðasttöldu samhliða. 
Þar gróf eg 3 stórar graflr, allar ófan í möl og leitaði grand- 
gæfilega. Þar fann eg fyrst að telja brýni ljósleitt. Það erbrýnt 
ferstrent, digrast í miðjunni enn mjótt til beggja enda, þó einkan- 
lega í annan; er þó brotið af báðum endum. Brýnið er 4^2 
þumlungr á lengd og er bæði mjúkt og bítr vel af því, eins og 
venja er til um brýni, sem í forn-haugum finnast. Þar fann eg 
ryðbút flatan með áföstu tré, sem er eins og nagli standi í gegn- 
um, sem er allr orðinn uramyndaðr að ryði. Þetta lítr út ein$ 



13 


og það kynni að hafa verið ró með hnoði. Annan ryðbút fann 
eg þar með sama ásigkomulagi, og heldr minni, flatan með á- 
föstu tré við; og svo þriðja ryðbútinn , sem er allra minstr, skál- 
myndaðr öðrum megin; ekki sér á honum vott af tré og svo 2örsmáa 
ryðbúta . Á einum stað í tóftinni fann eg hrúgu af fúnum slcelja- 
brotum , og örsmáa flís auðsjáanlega af beini , sem var svo graut- 
fúið, að það datt alt í sundr. Þá fann eg og í tóftinni allstaðar 
mikið af viðarJcola-ösku og smáum viðarkolabútum. Enn fremr 
fann eg flís af svartleitu tré, smágervu, sem er orðið stökt og 
ummyndað; eg held að það sé varla surtarbrandr. 011 merki á 
þessu eru svo fornleg sem það væri frá 10. öld eða fyrri hluta 
hennar, enn 10 ár eða meir gera ekki svo mikið til, þegar um 
langan tíma er að ræða. 

Tóftir þessar eru nú, eins og áðr er sagt, allar kallaðar einu 
nafni «Flóka-tóftir», og fornleg merki bera þær yflr höfuð að 
tala. Eg hefi heldr eigi til þessa fengið neina vitneskju um, að 
þar hafl verið bygð á síðari tímum nein önnur bygging, enn hin 
áðrtalda stekkjartóft. Ef maðr mætti leyfa sér að gera hér um 
nokkurar getgátur, hvað tóftir þessar hafi verið, þá er það mín 
ætlan að hin síðartalda tóft (6) hafi verið sú skálatóft , sem 
Landnáma ljósum orðum nefnir, enn nú er orðin aflöguð á þann 
hátt, sem áðr segir, og sannanir fyrir því eru þeir hlutir, sem 
hér fundust. Því að það er öllum ljóst, að hér hafa eldar verið 
hafðir. Verulega gólfskán eða önnur glögg og stór kennimerki 
getr hér ekki verið um að ræða eftir svo afarlangan tíma, þar 
sem þetta er hin elzta tóft á landinu, að frá teknu, ef leifar 
kynnu að finnast af húsi Garðars í Húsavík. Hvað tóftinni 5. 
viðvíkr, sem er þessari samhliða, þá. liggr það næst og í augum 
uppi, að þar heflr hrófið verið. Á það bendir glögglega fyrst 
afarstærð tóftarinnar, þar næst að hún lítr út sem naust eða 
hróf, og að endingu það, að hér fanst ekki neinn vottr um nokk- 
urn skapaðan hlut, nema hið upprunalega jarðarefni. Þá kemr 
hið þriðja, sem Landnáma nefnir, nfl, seiðrinn . Það er bágt að 
ákveða, hvað hún meinar. Enn skyldi nokkurs um það til geta, 
þá er líklegt, að það sé ferhyrnda litla tóftin 6. Eitt er sjáan- 
legt, að tóft þessi hefir engin skepnutóft getað verið, því að þar 
hefirekki getað kornizt inn í nema fáeinar kindr, enda fundust 
þar engar taðleifar, enn þvert á móti eldmerki, þar sem þar 
fundust kol og aska, sem áðr segir. Þá koma tóftirnar 2 og 3. 
Það er bágt að segja, til hvers þær hafi verið hafðar, enn skyldi 
liokkurs til geta, þá líta þær út fyrir að hafa verið bátanaust 



14 


Hrafna-Flóka, fyrir stærri bát og minni. Svo mikið má segja, að 
nú líta þær út eins og ákaflega fornt naust, og það er að ráða 
af Landnámu, þar sem um flskveiðar þeirra Flóka er talað, að 
hann hafl róið á fjörðum og þá sjálfsagt á smábátum. Þar sem 
nú Flóki ætlaði að byggja landið, hefir hann eigi verið all-mann- 
fár, og maðr veit af öðrurn sögum, að menn höfðu margt vígra 
manna á skipi, t. d. 20—40. Hefði nú Flóki ekki haft nema 1 
bát, stóran eftirbát, eins og allir höfðu, þá þurfti hann ekki alla 
menn sína út á þann bát, enn gat látið nokkura afla heyjanna, 
— nema hann hafl haft því fleira fé, sem ekki er þó líklegt —. 
Flóki hefirþví að líkindum haft 2 báta, annan minni, er liann 
hafði upp á skipinu, sbr. Egilssögu. Hann heflr því stundað fisk- 
veiðar af báðum bátunum, enda þurft þess, því að ekki-hafa ver- 
ið byrgðir af matföngum. Þetta sýna og tóftirnar, sem áðr er 
sagt, því að önnur er miklu meiri enn önnur. Það er og senni- 
legt, að naustin liggi svo langt frá sjó og upp á dálitlum bala 
nær ytri víkinni, til þess að bátarnir væru þar til taks, bæði um 
haustið og vetrinn, þar sem ekki leggr snjó til muna, og tilþess 
að verja þá fyrir ís og móð, sem ávalt liggr mjög við sjóinn. 
Að öðru léyti liggja þessar tóftir ekki lengra frá sjó ennbæði 
hrófið og skálinn . Þá kemr að síðustu breiða tvískifta tóftin 1. 
Um hana get eg enga sennilega getgátu gert. Eftir þeim kenni- 
merkjum, sem eg fann í henni, lítr hún ekki út fyrir að hafa 
verið skepnutóft, jafnvel þótt maðr verði að álíta, að Flóki hafi 
orðið að hafa eitthvert skýli yflr skepnur sínar, þótt Landnáma 
nefni það ekki, því að á Brjánslæk hagar svo til, að alt liggr 
þar undir fönn og klaka á vetrum. Og í Landnámu er hér tal- 
að um harðan vetr eða vor, er Flóki var hér; hlýtur hann, 
maðr, sem bjóst frá Hörðalandi í Noregi sunnarlega, að hafa bú- 
izt við því, að hann þyrfti skýli yfir skepnur sínar, er hann var 
kominn hingað til hins kalda og norðlæga lands. Enn eitt skal 
eg taka fram, að þessi tóft sýnist jafnvel ekki vera eins ákaf- 
lega fornleg og hinar, hafi ekkert verið við henni rótað á síðari 
tímum. Að öðru leyti tek eg hér það aftr fram, að milliveggr 
digr er í tóftinni, sýnast engar dyr hafa verið á honum, enn báð- 
ar dvrnar þar á móti út úr hliðveggnum. Tóftin er því ekki 
allóiík því sem sumar hoftóftir hafa reynzt, er eg þó ekki f'rek- 
ar fullyrði og skal láta. hvern mann ráða meiningu sinni um 
þessa tóft. Hið sama vil eg og taka fram um allar þessar tóft- 
ir, að eg að svo stöddu staðhæfi ekki neitt um, hvað hver þeirra 
hafl verið. Enn að ákaflega fornar tóftir hafl lengi geymzt 



15 


hér á landi, má færa mörg Ijós rök að af sögum vofiim. Hér 
er og þess að gæta, að undir «Fiókatóftum» er hörð vallgróin 
grund og beinhörð möl undir. Það er því skiljanlegt, að tóftir 
geta afarlengi geymzt, þar sem jarðvegr er þannig, hafl ekkert 
verið við hreyft. Að endingu skal eg geta þess ; að séra Þor- 
valdr prestr á Brjánslæk var með mér í allri þessari rannsókn, 
og veitti mér sérstakt lið 7 og sama er að segja urn Davíð Sche- 
ving lækni. 

Spölkorn fyrir innan Flókatóftir skerst inn úr Vatnsfirði vík 
löng og mjó, sem heitir enn í dag »Þrælavogr«. Þar er sérlega 
góð lending, enn ómögulegt að hafa þar uppsátr, því að klettar 
eru á 3 vegu. Það er sjáanlegt, að Flóki hefir valið til vetrsetu 
hinn fegrsta stað, sem til er í Brjánslækjarlandi við sjóinn, og 
var slikt venja fornmanna. 

Ut á Melunum fyrir utan Brjánslæk er girðing nokkur, sem 
kölluð er »Þrælatröð». Hún er ferhyrnd, og eru veggirnirhlaðn- 
ir beinir úr stóru grjóti. Veggirnir eru nu um 10—12 fet á 
þykt, enn niðrsokknir og stánda lítið upp úr jarðveginum, enn sjást 
þó glögglega allstaðar. Girðingin er um 20 faðma á annan veg 
en á 17 faðma á hinn. Ómögulegt er að segja, til hvers þetta 
stórkostlega mannvirki hefir verið haft, því að nú sjást engar 
dyr á girðingunni. Enn í útsuðrhorni hennar er eins og lítið 
grjóthlað, og víst er það, að girðingin er mjög svo fornleg. Heim- 
ar nær túninu er lækjarfarvegr sá sem kallaðr er Brjánslækr 
og bærinn dregr nafn af. Hann er nú þur og mjög svo grunnr 
að ofan, enn dýpkar, er neðar dregr. Á vetrna er vatn í hon- 
um, og rennr hann úr svo kölluðum »Gormi» — mýri — þar 
fyrir ofan. 


Þorskafjarbarþing. 

13. ágúst. 

Þorskafjörðr gengr inn fyrir vestan og norðan Reykjanes 
sem kunnugt er. Hann er langr og mjór fjörðr, um þrjár vikur á 
lengd, eða meir. Botninn á firðinum snýr nær í austnorðr. 
Upp af fjarðarbotninum er sléttlendi mikið og renna þar tvær 
ár ofan í fjörðinn, Þorskafjarðará að norðanverðu, enn Músará 
að landsunnanverðu. Kollabúðir standa og þeim megin skamt 
upp frá fjarðarbotninum, eini bærinn sem þar er. Hinn forni 
þingstaðr, eða þær búðatóftir, sem nú sjást, hefir verið upp fr& 



16 


landsuðrhorni fjarðarins, þar inn með brekkunum, milli þeirra 
og Músarár, eins og hún rennr nú. 

Svo sem 100 faðma fyrir innan fjarðarvikið, þar á dálitilli 
hæð, er yzta búðin sem nú sést á Þorskafjarðarþingi. Hún er 
fornleg mjög, enn þógreinileg, og hin glöggvasta, sem þar sést. 
Búðin snýr út og inn, austr og vestr, og er 24 fet á lengd, enn 
21—22 fet á breidd. Hún er öll vaxin lyngi og grasi, ogíbæði 
vestr-gaflhlaði og norðr-hliðvegg mótar fyrir stórum undirstöðu- 
steinum. Dyr hafa verið út úr vestrhorni búðarinnar, rétt við 
gaflhlaðið á þeim hliðvegg sem að ánni veit. Veggir eru mjög 
útflattir. Þessi búð er Þorkelsbúð eftir sögunni (1.) — 24 föðmum 
innar og neðar á eyrinni er tóftin, sem bygð hefir verið fyrir 
skýli á Kollabúðarfundum; þar rétt fyrir neðan, nær ánni, er og 
nýr kumbaldi eðá tóft, sem auðsjáanlega hefir verið bygðr of- 
an á endann á fornri búð, og hefir þá vérið rifið grjót upp úr 
ytri hlut búðarinnar. Hún virðist hafa verið 42 fet á lengd og 
24—25 fet á breidd, að því er mælt verðr. Efri hliðin er mjög 
óglögg, því að meira er rifið þar upp, enn neðri brún veggjar- 
ins, er að ánni veit, er glögg; dyr sjást ekki af því áðrtalda 
umróti; búðin snýr út og inn eins og hin. Þetta hefi eg heyrt, er 
eg var ungr, að væri búð (jfests Oddleifssonar (2.) Svo sem 16 
—17 föðmum neðar og utar er og upphækkun nokkur, búð (3), 
scm er aflöguð og brotin af vatnagangi og grjóti, enn þar á milli 
sést nokkurn veginn glögt fyrir vestri hliðvegg; hinn er að 
mestu afbrotinn, nema partr að sunnanverðu. Þó mun þetta 
verið hafa búð, því að þar sést fyrir hleðslusteinum í neðra hlið- 
veggnum, og hún snýr eins og hinar. Búðin verðr ekki mæld, 
því að af báðum endum er brotið, sýnist þó ekki verið hafa ail- 
lftil. Svo sem 28 föðmum þar beint innar er upphækkun nokkur 
komin í þýfi, um 5—6 faðmar á anuan veg, enn 3—4 á hinn. A 
þessu sýnist vera mannaverk ( 4 .); þó er það varla búð. Mætti 
geta til, að væri haugr Þorkels Súrssonar(?) Beint innar frá 
þessu mannvirki um 22 faðma upp með ánni eru 2 búðir, er 
liggja samhliða, snúa út og inn, og er mjótt sund millum þeirra. 
Þær ganga nokkuð á víxl, þannig að gaflarnir standa ekki jafn- 
langt fram og upp. Þær eru allar orðnar stórþýfðar, enn veggi 
má þó deila, og er það mikil upphækkun í heild sinui. Sú sem 
er nær ánni (5) er 50 fet á lengd og 23 fet á breidd; dyr 
hafa sjáanlega verið við vestra gafihlað á nyrðra hliðvegg búð- 
arinnar. Syðri .búðin, sem er nær brekkunni, er 72 fet á lengd 
og 23 fet á breidd; dyr sýnast hafa verið á hinum nyrðra hlið- 



17 


vegg við vestra gaflhlað, rétt við gaflinn á hinni tóftinni. Við 
vestra gaflhlað sýnist hafa verið sem afhús, cða þannig að þar í 
rm'fli og tóftarinnar er digrt gaflhlað. Þetta afhús er talið með 
í lengd tóftarinnar, enn ekki verðr séð hvar dyr hafa á því 
verið, því að alt er hér þýft orðið. Tóftirnar eru mjög fornlegar. 
6—7 faðma ofar, beint með ánni, er ákaflega stór búð einstök 
(7), stærst af þessum tóftum, 75 fet á lengd, enn 25 fet á breidd; 
hún er há og greinileg, enn komin í þýfi; dyr hafa verið út úr 
hinum nyrðra hliðvegg við vestra gaflhlað. Þessi tóft hygg eg 
sé búð Gests Oddleifssonar, og er það líklegra enn að það sé 
litla tóftin, sem áðr er getið, því að Gestr var mestr höfðingi í 
Breiðafirði vestanfram. 11—12 föðmum ofar með ánni er lítil 
búð (8), sem snýr líkt og hinar; hún er 36 fet á lengd, enn 21— 
22 fet á breidd; dyr sýnast hafa verið á norðrhliðvegg rétt við 
austr-gaflhlað. Þessi tóft hygg eg sé búð Hallbjarnar; það sést 
á sögunni, að hún var ofarlega á þingstaðnum eða fyrir ofan 
aðrar búðir, enn þessi tóft er hér hin efsta. 

Alls hefl eg þá fundið hér sjö fornar búðir, og enn fremr 
eitthvert mannvirki (nr. 4), enn fleiri búðir hafa hér líklega 
verið, því að þannig er farið, að áin, sem hér rennr og heitir 
Músará, hefir óefað brotið nokkurar tóftir; áðr rann hún norðr 
með brekkunni fyrir neðan túnið, enn nú rennr hún í vestr og 
hefir spilt öllum þingstaðnum. Hér hafa verið sléttar graseyrar 
alt norðr að Þorskafjarðará, og í hana heflr Músará runnið áðr, 
enn nú rennr hún í fjörðinn. Hér hefir verið mjög fallegr 
þingstaðr á eyrum þessum. 

Lítil eyri er að sunnanverðu við fjörðinn um 160 faðma 
fyrir utan búð Þorkels, sem er yzta búðin; það er sjáanlegt, að 
við hana heflr Þorkell lent; það er rétt nefnt Fjarðarhorn utan 
til við eyrina; þangað flýtr nú litlum bát um smástraumsflæði, 
enn um stórstraumsflæði fellr alt upp í gras, enn þar heflr verið 
dýpra í fornöld, því að tvær ár, sem hér renna í fjörðinn, hafa 
hlotið að fylla upp og grynna í svo langan tíma, svo að þá hefir 
flotið þar stærri skipum. Utan til á þessari eyri eru tveir steinar, 
og er sá neðri lágr og flatr ofan, og svo mátulegr, að hann býðr 
manni til að sitja á sér; er undarlega vel frá þessu sagt í sög- 
unni. Héðan af eyrinni blasir og alt við frá búð Þorkels, sem 
Börkr var að tjalda, og kemr þetta mæta vel heim. Fyrir utan 
eyrina taka við klettar með básum; þar eða utar heíir Þorkell 
ekki lent. 

Enginn veit nú hvar Hjaltdœlalaut er, enn líklegast þætti 

3 



18 


mér, að það væri graslaut sú ; sem er fyrir ofan og innan búð- 
irnar þar í hálendiim. Fyrri gátu ekki Hjaltasynir sézt ; er þeir 
komu af fjallinu, svo að menn sæi glögt skart þeirra, eða það 
er lautin í fjallið fram og upp frá Kollabúðum. 

Hallstemsnes er fyrir norðan Þorskafjörð í utanverðum firði, 
bærinn ste'ndr hátt framan til upp af nesinu; skamt fyrir innan 
bæinn er Grenitrésnes. Teigsskógr heitir þar fyrir innan, inn 
með hlíðinni, millum og Grafar, ekki all-langt svæði. Það kemr 
því vel heirn, að Gestr hafi slept þangað Vésteinssonum, sem 
stendr í hinni síðari sögu Gísla Súrssonar (Kaupmh. 1849, bls. 
140). 


Bólstaðr, 

þar sem Arnkell goði bjó. 

(28. ágúst). 

Alt á milli Uifarsfeils og Vaðiishöfða er sléttlendi mikið; 
það eru töðugresismóar og vall-lendi. Þetta hefir því verið hið 
fallegasta land, og er enn í dag. Arnkelshaugr stendr, sem eg 
áðr hefi sagt og rannsakað, niðr við sjóinn fyrir neðan þetta 
sléttiendi, enn beint upp frá haugnum hefir Bólstaðr staðið um 
70 faðma. Enn þessar tóftarústir eru orðnar svo ákaflega forn- 
legar, að hér er mjög ilt að átta' sig. Þó sést þar fyrir upp- 
hækkunum eða tóftarmyndun; tóftin hefir snúið upp og ofan, þ. 
e. suðr og norðr. Þessi tóft hefir verið 59—60 fet á lengd, enn 
milliveggr auðsjáaniega yfir neðri hlutann, og hefir þá neðri 
tóftiii verið 27—28 fet 4 miðjan vegg, enn hin 31—32 fet. 
Breiddin sýnist hafa verið 24—25 fet. Ut úr vestri vegg neðri 
tóftarinnar sýnist hafa verið útbygging. Ekki verðr með vissu 
sagt, hvar dyr hafa verið, enn þó sýnist móta fyrir dyrum inn 
í útbygginguna. — 10 faðma beint upp undan þessari tóft er 
upphækkun, sem auðsjáanlega er mannvirki, enn þar verðr ekki 
tóftarlögun deild. Lengdin á þessari upphækkun er 92 fet, að 
því er mælt verðr, enn breiddin verðr með engu móti mæld; 
mætti ætla að hún hefði verið alt að 30 fet. Ofar á grundunum 
sést ekki votta fyrir neinum tóftum. — Þess skal getið, að Ulf- 
arsfellsá rennr hér skamt fyrir innan, og frá henni inn að Vaðils- 
höfða er varla meira enn 100 faðmar, svo að orð Eyrb. eru 
rétt hermd um bústað Arnkels. Áin er lítil, og hefir mjög lítið 
spilt hér jarðvegi, enn samt getr verið að hún hafi numið ein- 
hverja tóft burt. Fyrir vestan ána eru nokkuð háþýfðir móar 



19 


og gæti þar verið hafa úthýsi. Annars verðr ekkert um það 
sagt með vissu. A Bólstað þykir mér mjög fallegt og vinalegt, 
eins og víðar.inni i Álftafirði, Þar eru og víða landkostir góðir; 
þannig er t. d. í Úlfarsfellshlíð, eins og Eyrb.s. tekr fram. Þar er 
kafgras viða og gott slægjuland. Þótt hlíðin sé snarbrött þegar 
út eftir dregr og klettar að ofan, eru þar varla neinar skriður. 

Þegar komið er á Bólstað og horft yfir land það sem Arn- 
kell hefir búið á meðan búið var á Úlfarsfelli og Örlygsstöðum, 
virðist land þetta næsta lítið f 5 r rir slíkan mann, sem bæði var 
höfðingi og goði. • Má þó vel skilja, hvernig á þessu hefir staðið, 
þótt sagan tali ekki um það. Hér vantaði beitland, og held eg 
því að Arnkell haíi haft Borgardal undir og hlíðina alla út undir 
Geirríðareyri, og svo alt inn að landamerkjum á Kársstöðum, 
sem eru á móti Vaðilshöfða. Það er mjög eðlilegt, að hann hafi 
fengið það land hjá Þórólfi föður sínum, enn hann aftr erft það 
eftir móður sína Geirríði. Þótt þetta sé tilgáta, er hún samt 
skilyrði fyrir því, að slíkr maðr sem Arnkell hafi getað búið á 
Bólstað. 


Þórólfs haugr bæglfótar. 

(29. ágúst). 

Millum Úlfarsfells og Hrísafells gengr fram Þórsárdalr, 
íallegr dalr með sléttum graseyrum alt fram í botn báðum megin 
við ána Þórsá, sem rennr eftir miðjum dalnum. Vestan til undir 
Úlfarsfelli hefir bærinn Hvamrar staðið, þar sem Þórólfr bægi- 
fótr bjó. Þetta hefir verið í fögrum hvammi rétt uppi undir 
hlíðinni, enn stekkrinn frá Hrísakoti hefir verið bygðr ofan á 
bæjarrústunum. Þar sjást því engar verulegar tóftir lengr, nema 
upphækkun undir stekknum, með því efnið í stekknum, sem er 
töluvert stór, hefir verið stungið upp og öllu umrótað. Þar að 
auki hafa jarðföll tvö grafið sig niðr norðan við tóftirnar. Fyrir 
sunnan stekkinn er lækjarfarvegr, sem liklega hefir verið bæjar- 
lækrinn. í Hvammi hefir verið mjög fallegt og skemtilegt að 
vera og næsta ólíkt því sem að búa við aftrgöngur. Hlíðin er öll 
með sléttum grasbreiðum undir og grasgeirar hátt upp í hlíð. 
Eg fór fram um allan Þórsárdal alt fram í botn, til að leita að 
Þórólfs haugi bægifótar. Loks fann eg hann á eggsléttri grund, 
sem er grasi vaxin fyrir austan ána, 24 faðma frá ánni. Þetta 
er framan til í miðjum dalnum. Þetta er upphækkun, sem er 
orðin að smáþýfi, enn þegar betr er aðgætt, sést hér glöggr vottr, 

8 * 



20 

Þetta heflr yerið allmikill haugr, aflangr eða sporöskjumyndaðr, 
og heflr hann verið um 35 fet á lengd, enn 20 fet á breidd, að 
því er mælt verðr. Fyrir grjóthleðslunum sést alt í kring þegar 
vel er aðgætt, og sumstaðar eru þær allglöggvar, einkum i suðr- 
endanum. Þetta er að öllu leyti sem upprifinn haugr og lægst 
í miðjunni, og sést jafnvel fyrir börmunum i suðrlandsuðr-endan- 
um, því að þetta snýr í norðr og suðr. Þar að auki sjást viða 
í kringum hauginn steinar niðrsokknir, eins og þeim hefði verið 
kastað út úr hauginum; einkanlega er þetta að norðanverðu, og 
þeim megin er töluvert smáþýfl. Það er því enginn efi á þyí, 
að þetta er haugr Þórólfs, sem sagan getr. Þetta er í einhverj- 
um hinum fegrsta stað í dalnum. Rétt á móti haugnum upp 
undir hlíðinni heita Þórshólar, svo að alt er hér kent við Þór, 
dalrinn, áin og hólarnir. Austrhlíð af botni dalsins myndast af 
Úlfarsfellshálsi. Ekki verðr með vissu sagt, hvar Spágilsstaðir 
hafa verið, enn sagan segir, að þeir hafi verið 1 Þórsárdal; enn 
að vestanverðu við ána, litlu framar enn móti Hvammi, er upp- 
hækkun allmikil, sem komin er í stórkostlegt þýfl, og má vera, 
að þar séu leifar af bænum, því að þar sýnast mannaverk verið 
hafa. Þess skal getið, að þetta svæði, sem stekkrinn stendr á 
og þar sem Hvamms bærinn hefir staðið, er enn i dag kallað í 
Hvammi; þannig segja menn frá Hrísum, ef einhver skepna er 
yflr hjá stekknum: »hún er yfir í Hvammi«, svo að um bæinn 
getr enginn efi á leikið, enda sást þar fyrir garðlagi fyrir skömmu, 
sem nú er komið í aurskriðu. Mér sýndist jafnvel móta fyrir 
fornu garðlagi upp með bæjarlæknum, enn þetta var svo óglögt 
og niðrsokkið. Niðr' frá stekknum nær ánni er upphækkun all- 
mikil, komin í móa, sem sýnist hafa verið mannvirki og hafa 
þá verið einhver peningshús, t. d. var hentugt að hafa þar fjós 
nálægt ánni. 


Fleira í landnámi Þórólfs mostrarskeggs. 

Svelgsárdalr er víðr dalr, sem gengr inn fyrir vestan Hrísa- 
fell millum og Drápuhlíðarfjalls. Á rennr eftir clalnum með djúp- 
um farvegi neðan til, eða hálendi báðum megin og hvömmum, og 
heitir Svelgsá. Bær samnefndr stendr skamt fyrir vestan ána, 
rétt við þjóðveginn. Lítinn spotta fyrir utan Svelgsá rennr lítil 
á, eða lækr, sem heitir Hauksá, og nokkuð lengra út frá ánni, 
enn spottakorn fyrir neðan þjóðveginn, er bær, sem heitir Hólar. 
Það er því rétt að orði komizt í Eyrb. s., þar sem sagt er frá 



drápi Hauks. Áskell heflr náð honum í götuskarðinu fyrir aust- 
an ána og vegið hann þar. Á einum stað við ána, rétt við göt- 
una að ofanverðu, mótar fyrir lítilli upphækkun, sem er hæst i 
miðju, nokkurra feta á hvorn veg. Líklegt er, að þetta sé dys 
Hauks, enn það gat eg ekki rannsakað, því áð eg hafði ekki tíma 
til þess. Þaðan liggr vegrinn, þegar fram hjá Hólum kemr, út 
á Vatnsháls, sem svo heitir enn í dag. Fyrir vestan hálsinn er 
Vatnsdalr, lítill dalr með vatni í. Þar einhversstaðar hafa Þór- 
beinisstaðir verið, enn bæjarstæðið hefir þó ekki með vissu fund- 
izt. Dalrinn myndast af Drápuhlíðarfjalli að ofan, enn Seljafelli 
að norðanverðu. Norðan undan fellinu liggja Seljabrekkui', sem 
svo heita enn í dag. Þær eru skamt fyririnnan Drápuhlíð; þar 
er nógr skógr til kolgerðar énn í dag. — Eg skal geta þess hér, 
að þegar Arnkell eltir þrælana, mun vera misritað Oxnabrekkur 
fyrir SéljabrékTcur, því að það er ólíklegt, að hann hafl elt þá alt 
ofan fyrir Vigrafjörð; þar heita Öxnabrekkur enn í dag. Þetta 
er langr vegr. Frá Drápuhlíð liggr vegrinn út að Gríshólsá og 
Bakká, sem áðr hétu einu nafni Laxár. Á milli Laxánna var 
réttin, sem talað er um í Eyrb., enn er eystri ánni var á öldinni 
sem leið veitt vestr fyrir hina gömlu rétt, var réttin færð upp 
undir Arnarhól, og þar stendr hún, enn bærinn Skjöldr mun 
standa þar sem hin forna rétt var. Fyrir utan Bakká hefjast 
»Skeið«, sem kölluð eru; það eru eggsléttir melar og ná alt út 
að Bakka (Kóngsbakka). Bakki stendr við sjó fram, kippkorn 
fyrir utan það er Hofsvogr skerst inn; frá bænum og ofan til 
sjávar er lítill spotti, og því hafa þeir tjaldað þar yflr Bergþóri, 
með því maðrinn var kominn að dauða. Um reið þeirra Stein- 
þórs brott af Bakka inn eftir Skeiðum o. s. frv. er alveg rétt að 
orði komizt í Eyrb. — Skamt fyrir utan Bakka er Stafá, lítil á; 
hún er takmarkið að utanverðu í landnámi Þórólfs mostrarskeggs, 
enn Þórsá að innan. — Eg hefi þannig farið um alt landnám 
Þórólfs. 


Berserkjahraun. 

(30. ágúst). 

Skamma bæjarléið frá Stafá stendr bærinn Hraun (»undir 
Hrauni«), þar sem Víga-Styrr bjó. Bærinn stendr í dalverpi undir 
hálsi, er Hraunsháls heitir, að vestanverðu undir honum. Bærinn 
stendur á hæð nokkurri ofan til í túninu og hallar því móti 



22 


vestri. Fyrir vestan túnið Iiggr ákaflega mikið hraunbelti ofan 
úr fjallagíguin og niðr alt til sjávar. Hraun þetta er V 2 míl a 
á breidd, þar sera það er breiðast, og á aðra mílu(?) á lengd, 
Ilraun þetta heitir Berserkjahraun, sem kunnugt er. Fyrir neðan 
tiinið rennr lækr rétt við hraunið, sem heitir Hraunslækr. Á tún- 
jaðrinura við iækinn er tóft mikil og fornleg; þó sést raóta fyrir 
veggjaröðum. Tóftin er, eins og hún nú lítr út, 67 fet á lengd 
og 2$ á breidd, að því er mælt verðr; enn hér er aðgætandi, að 
nyrðra gafihlað tóftarinnar vantar, og líklega miklu meira, því að 
nýlega heflr verið sléttuð flöt fyrir norðan tóftina, sem er 7 faðm- 
ar á lengd. Tóftin getr jafnvel hafa verið þriðjungi lengri, enda 
mótar á hvorugri hlið hennar fyrir dyrum, og hafa þær því hlotið 
að vera í þeim hluta sem sléttaðr er. Þessi tóft virðist vera frá 
fornöld, og mætti vel vera, að hún væri skálatóft, og að hér 
hefði bærinn undir Hrauni fyrst staðið. Þá var sann-nefni að 
kalla bæinn »undir Hrauni«, enn nú stendr bærinn svo ofarlega, 
að það nafn virðist ekki eiga við. Uppi á brekkunni fyrir neð- 
an bæinn sést fyrir ákaflega fornlegri tóft með mjög breiðum og 
útflöttum veggjum; hún snýrí austr og vestr, þvert á móti hinni; 
dyr munu hafa verið út úr gaflinum móti vestri. Þessi tóft heflr 
verið aflöguð, því að innan í hana hefir verið hlaðin löng og mjó 
kví, með þunnum veggjum; hinir útflöttu veggir standa langt út 
undan á alla vegu, og nyrðri kamprinn stendr óhaggaðr og sést 
þar f'yrir kampsteinum, enn hinn eystri kampr er upp stunginn. 
Tóftin er 47 fet á lengd, enu á breidd, að þvi er mælt verðr, 
21—22 fet. Það er ætlun mín, að þetta sé tóft af kirkju þeirri, 
er Styrr lét byggja undir Hrauni, enn enginn hefir tekið eftir- 
þessari tóft áðr. Hitt þori eg að fullyrða, að eins megi sjá fyrir 
kirkjutóftum eins og þeim stórkostlegu og merkilegu mannvirkj- 
um, sem hér eru eftir berserkina, sem brátt mun sagt verða. 
Tóftin stendr á einhverjum hinum fallegasta staðitúninu; hvergi 
annarstaðar sjást slík merki, enda snýr tóftin eins og kirkjur 
gera. Kirkjugarðr sést ekki, enda er alt hér sléttað á víðu svæði. 
Sem áðr er sagt, rennr lækr niðr með hraunjaðrinum, enn fyrir 
vestan lækinn, nokkuru ofar enn í móti bænum, er stór kriki inn 
í hraunið. Þetta er allmikið svæði, grasi vaxið flatlendi með 
smáþýfi og þykkum jarðvegi. Á þessu svæði er hið stórkost- 
lega mannvirki, gerðið berserJcjanna, er Styrr lét gera heima við 
bæinn, og sagan talar greinilega um. Merkilegast er, að enginn 
hefir tekið eftir gerði þessu, sem er svo stórkostlegt. Undir eins 
og eg kom að hrauninu fann eg gerðið, og skal nú lýsa því svo 



23 


nákvæmlega, sem mér er unt. Gerðið er nær ferskeytt, enn er 
þó á einn veginn myndað eftir hrauninu. Það er 57—58 faðma 
langt, enn á breidd 51—52 faðmar; enn veggir svo digrir sem 
mest má vera og furðulega glöggvir, þótt þeir sé ákaflega út- 
flattir, þar sem þeir hafa verið bygðir úr hnausum og grjóti, 
enn sumstaðar standa þeir svo að segja óhreyfðir, þar sem þeir 
eru bygðir úr tómu hraungrjóti. Sú hliðin, er að bænum veit, 
eða í norðr, er bygð bæði úr grjóti og torfi; grjótið hefir verið 
fjarska mikið og stendr sumstaðar upp úr veggjunum og viða 
eru hleðslur lítið eða ekki raskaðar. Á þessum hluta eru vegg- 
irnir víða um 11—12 fet á 'þykt, og á miðri þessari hlið, er að 
bænum veit, eru ákaflega breiðar dyr. Eystri hliðin liggr alt 
upp að hrauninu; hún er ger á líkan hátt úr grjóti og torfi, og 
stendr grjóthryggrinn víða upp úr miðjum garðinum. Þessi hlið 
er þó ekki fult svo bein sem hin, og má vera, að veggirnir sé 
hlaupnir á víxl út eða inn. Hér er í austr-landssuðrhorni gerðis- 
ins grjóttóft ákaflega mikil. Syðri hliðin liggr með hraunjaðrin- 
um; hún hefir verið hlaðin upp úr tómu hraungrýti, og er víða 
aflöguð; hafa hraunkambarnir á sumura stöðum verið notaðir fyrir 
veggi og er hlaðið á milli þeirra. Á nokkurum stöðum heldr 
hleðslan sér algerlega, og eru sutnir steinarnir mjög stórir. Þessir 
veggjakaflar eru á sumum stöðum um og yfir 4 fet, enn sumstað- 
ar mjög niðr fallnir. Vestrhlið gerðisins er líkt ger; á þeirri 
hlið er hleðsla alveg óhögguð og hefir verið vel hlaðin. Alt er 
þetta mjög fornlegt að útliti og steinarnir mjög mosavaxnir. Hin 
áðr talda grjóttóft í horni gerðisins er auðsjáaniega yngri, því 
að bæði eru veggirnir afarháir og grjótið í henni er ekki jafn- 
mosavaxið. Á þeim köflum gerðisins, þar sem hleðsian er lítið 
eða ekkert úr lagi gengin, eru veggirnir dregnir að sér, og kunn- 
ugt er, að hraung.rjót stendr betr í hleðslu enn annað grjót. Hér 
er auðsjáanlega stórkostlegt mannvirki frá fornöld, og getr eng- 
inn efl á verið, að það sé gerði berserkjanna. Landamerkja- 
garðrinn, sem liggr eftir hrauninu, er og eftir berserkina, og er 
þetta alt samkvæmt sögunni. Þetta er því merkilegra, sem menn 
vita gerla um aldr þessara mannvirkja. 



Rannsókn í Kj alarnesþingl 1889. 

Eftir 

Sigurð Yigfússon. 


Við Elliðavatn. 

(Krossnesþing). 

(18. sept.). 

Þennan forna þingstað rannsakaði eg nákværalega, og vóru 
með mér þeir bræðrnir kand. jur. Páll Briera, sera nú er sýslu- 
maðr Rangæinga, og kand. polit. Sigurðr Briem 1 ). 

Allar búðirnar standa 1 þyrpingu, sunnantil í nesinu þar 
sera það byrjar fram að ganga við fagra vik umhverfis grasi- 
vaxinn hvamm. Syðsta búðin (1) snýr í austr-landsuðr og útvestr. 
Hún er fornleg mjög og veggir útflattir, enn þó sést fyrir steina- 
hleðslu alt í kring. Veggir eru komnir í flög, enn grasivaxin 
laut er eftir tóftinni hið innra. Lengd búðarinnar er 31—32 fet 
enn breidd 19 fet (utanmál). Dyr óglöggvar, enn sýnast hafa 
verið út úr hinum syðra hliðvegg nær eystra gaflhlaði. Fyrir 
norðan þessa búð, sýnist hafa verið búð (2), styftri enn hin og 
nær skemmra upp; sýnist sami hliðveggr hafa verið undir báð- 
um. Eystra gaflhlaðið er nokkurnveginn glögt, enn þó mjög út- 
flatt, enn fyrir báðum hliðveggjunum, einkanlega hinum nyrðra, 
sést nokkurn veginn. Lengd búðarinnar, að því er mælt verðr, 
kynni að hafa verið 28 fet eða meir, enn vestri endinn er mjög 


1) Þiiigstaðr þessi heíir yerið rannsakaðr áðr, fyrst af Jónasi Hallgríms- 
syni, skáldina (1841), og svo af Skotlendingnum R. Angus Smith (1872) og 
Sigurði málara Guðmundssyni. Um þessar rannsóknir er til rit eftir ít. A. 
Smith, sem heitir: »On some ruins at Eilida Vatn and Kjalarnes in Ice- 
land«, Edinb. 1874 (með uppdráttum). 



25 


óglöggr, því að búðin er svo niðrsokkin. Breidd sýnist um 18 
fet, enn um það verðr ekki sagt fyrir víst, enia eins líklegt, að 
örmjött sund hafi verið milli tóftanna. AusU' af þessari búð, svo 
sem 2 faðma, hefir verið búð (2). Hún er nærri eins óglögg. 
Eystra gafihlaðið er þó glögt, og hliðveggirnir nokkurn veginn, 
enn vestra gaflhlað er alt útflatt. Búðin kynni að hafa verið um 
28 fet á lengd, enn breidd er 22 fet. Þess skal getið, að í syðra 
hliðvegg búðarinnar sjást 6—7 hleðslusteinar úr ytri hleðslunni. 
Hið innra er búðin lægri og grasi vaxin ; þessi búð snýr eins og 
hinar. Svo sern D/s faðm norðr undan þessari búð eru 3 búðir 
í röð (4, ð og 6). Sami hliðveggr á milli og snúa eins; þær eru 
nokkurnveginn greinilegar. Syðsta búðin (4) hefir verið 28 fet á 
lengd, að því er mælt verðr, enn syðri endinn er þó mjög útflattr, 
enn þar sést fyrir hleðslusteinum. Breidd mæld af miðjum hlið- 
vegg næstu búðar að norðan og á ytri hleðslubrúu 16 fet. Dyr 
sjást eigi glöggvar, enn þær bafa annaðhvort verið út úr vestra 
gaflhlaði eða hinum vestra hliðvegg nær vestra gaflhlaðinu. 
Næsta búðin (5) að norðan er greinileg. Þar sjást grjóthleðslur 
í báðum gaflhlöðum og eins úr nyrðri hliðvegg. Lengd 29 fet, 
breidd um 15 fet. Dyr hafa verið út úr vestra gaflhlaði. Nyrzta 
búðin ( 6) virðist eigi fult eins greinileg, einkanlega að vestan-út- 
norðan. Lengd mun hafa vérið fram undir 28 fet; breidd óglögg, 
því að norðrveggrinn er jafnaðr við jörðu; þó hefir breiddin víst 
verið 16 fet. Dyr óglöggvar, enn munu hafa verið úr vestra gafl- 
hlaði. 3^/a faðm vestr og niðr undan þessum 3 búðum er búð 
(7), nokkurnveginn greinileg, snýr eins og hinar í austr og vestr. 
Grjót einkanlega í hinum syðra hliðvegg, og sýnast þar hafa 
verið dyr við hið vestra gaflhlað, enn þó getr verið, að þær hafi 
verið út úr gaflhlaðinu miðju. Lengd 33—34 fet og breidd nær 
20 fet. Fyrir neðan þessa búð hafa verið 2 búðir, hvor upp af 
annari (8 og .9), og eitt gaflhlað í milli beggja. Lengd nær 23 
fet, breidd nær 14 fet. Dyr verða eigi ákveðnar, hafa lfklega 
verið á nyrðra hliðvegg. Vestri búðin hefir verið 26. fet og 
breidd 17—18 fet. Dyr á nyrðra hliðvegg við vestra gaflhlað. 
Allar þessar búðir eru líkar að útliti. Við suðaustrhornið á 
búðinni nr. 7 er enn búð (10), mjög fornleg og niðrsokkin, og 
hefir verið mjótt sund á milli; hana er ilt að mæla; þó hygg eg 
lengd hennar hafa verið 26 fet, og breidd 17 fet; dyr óglöggvar, 
enn sýnast hafa veriðút úr syðra hliðvegg skamt frá hinu eystra 
gafihlaði. Rúma 7 faðma norðr frá búðinni nr. 9 er búð (11), á- 
kaflega stór og breið, hin stærsta af öllum áðrnefndum búðum. 

4 



Veggir digrir, og sést grjót i þéim alt í kring, og víða stórir 
steinar. Búðin er eiu af hinum glöggustu sem hér eru. Þetta 
er sú búð, sem Jónas Hallgrímsson gróf í. Hann gróf i vestri 
enda búðarinnar, og heiir það verið víð og djúp gröf. Hefir hann 
rifió tóftarendann upp, heljarbjörg, og liggja þau þar í hrúgum 
utantil við mitt vestrgaflhlað búðarinnar, eins og urð, og fæ eg 
eigi skilið í hverju skyni slíkr gröftr hefir verið gerðr. Að 
veggr hafi gengið yfir þvera búðina, eins og stendr á uppdrætti 
Sigurðar Guðmundssonar, fæ eg eigi séð. Að ofanverðu sést 
heldr eigi móta fyrir neinum hliðvegg. Tvær grafir sýnast og 
hafa verið grafnar við efra gaflhlað, sín í hvoru horni. Lengd 
búðar þessarar er 52 fet og breidd 29 fet. Dyr sýnast hvergi 
hafa verið á hliðveggjunum, enn einungis út úr vestra gaflhlaði. 
Búðin snýr í vestr-útnorðr. Þessi búð hefir víst verið búð Kjal- 
nesingagoðans. Á milli búðanna 8 og 9 og þessarar búðar (11) 
er svæðið, þar sem Jónas Hallgrimsson og Sigurðr Guðmunds- 
son setja dómhring. Enn það getr ekki staðizt, enda hygg eg 
að steinar þeir sem þar standa sé svo settir af náttúrunni, og 
mjög er þetta ólíkt þeim dómhring, sem eg hefi rannsakað í Hegra- 
nesþingi. Þar á móti virðist hér hafa verið búð (12), sem er svo 
ákaflega fornleg og útflött, að naumast er hægt að sjá hana. 
Lengd og breidd verðr ekki ákveðin 'með vissu, enn virðist vera 
um 42 fet; breidd verðr að visu eigi ákveðin, enn ætla má að 
hún hafi verið um 24 fet, því sé nákvæmlega athugað, held eg 
að sjá megi fyrir bleðslusteinum á öðru horni hins syðra hlið- 
veggjar. Beint upp undan búðinni nr. 11, svo sem 6—7 fet, þar 
á háum hóli, eða barði, er búð (13) mjög stór. Hún er 48 fet á 
lengd og 24 fet á breidd, og snýr í útnorðr og landsuðr; dyr 
munu hafa verið á hinum syðra hliðvegg við útnorðr-gaflhlað. 
Þessi búð liggr hæst af öllum búðum á þingstaðnum, og er þar 
að auki hin efsta, sem eg get fundið. Austnorðr undan þessari 
búð, svo sem 16—20 faðma, er hár hóll með vörðu. Þrjá faðma 
í útnorðr frá stóru búðinni nr. 11 er búð (14), sem snýr nærri 
norðr og suðr og öðruvísi enn aðrar búðir hér, lengd 35 fet, og 
breidd mun hafa verið 17 fet. Dyr held eg hafi verið á eystra 
hliðvegg, helzt nær hinu nyrðra gaflhlaði. Norðr af þessari búð 
á dálitlum hól mótar fyrir einhverri byggingu; ef það er búð, 
hefir hún verið lítil, og hin nyrzta á þingstaðnum. Langt frá 
þeirri búðaþyrpingu, er nú hefir verið lýst, i útvestr frá hvamm- 
inum, eru þrjár búðir, sem allar snúa nær því í austr og vestr. 
Syðsta búðin (15) er einstök; lengd 34 fet og breidd 21 fet; dyr 



verða eigi fyrir víst ákveðnar. Rúmum 3 föðmum norðr af þess- 
ari búð eru tvær búðir stórar með einum millivegg; syðri búðin 
(16) er 39 fet á lengd, enn 22 fet á breidd; nyrðri búðin (17) 
42 fet á lengd, enn 22 fet á breidd. Eigi verðr sagt hvar dyr 
hafa verið, enn helzt munu þær hafa verið á eystri gaflhlöðun- 
um (undan brekkunni). Þessar búðir eru hinar vestustu á þing- 
staðnum. Alls hefl eg þá fundið hér 17—18 búðir, og þarf eg 
eigi að taka það fram, að þingstaðr þessi er í mesta lagi forn- 
legr, og þegar hann er borinn saman við aðra þingstaði, sem 
eg hefl rannsakað, er það ljóst, að hann er frá þjóðveldistím- 
anum. 



Rannsókn 1 Austíirðingafjóröungi 

1890. 

Eftir 

Sigurð Vigfússon. 

-- -i. -- 

Eg fór heiman úr Reykjavík með póstskipinu »Laura.« 
mánudaginn 16. júní kl. 9 um morguninn suðr og austr um land 
til Djúpavogs við Berufjörð, og kom þangað 17. júníum kveldið. 
Þar fór eg af skipinu. Daginn eftir (18. júní) fór eg frá Djúpa- 
vogi ríðandi í kringum Hamarsfjörð (Álptafjörð nyrðra) og suðr 
í Álptafjörð ? þar sem Síðu-Hallr bjó. Var um nóttina á Star- 
mýri, sem er utarlega í firðinum, næsti bær fyrir innan Þvottá. 
Hinn 19. var rigning og óveðr; var eg því kyrr þann dag ? enda 
var eg vesæll af kvefi. Hinn 20. fór eg frá Starmýri og suðr 
yfir Lónsheiði, sem er um 3 tíma ferð milli bygða; þá er komið 
ofan í Lónið og er þar sléttlendi mikið. Bær stendr 1 miðju 
Lóninu, þar sem Þórðr skeggi bjó fyrst og síðar Úlfljótr, sem lög 
hafði út hingað. Jökulsá í Lóni er allmikið vatnsfall og er 
skamt fyrir sunnan Bæ. Síðan fór eg suðr Almannaskarð, sem 
er millum Lóns og Skarðsfjarðar, enn Skarðsfjörðr er eystri hluti 
Hornafjarðar. ITndir Skarðsbrekku bjó Hrollaugr son Rögnvalds 
Mærajarls; þar sést nú ekkert fyrir tóftura, og enginn bær er á 
því svæði, enn það mun víst, að Hrollaugr hefir búið hér, því 
að Skarðsbrekka heitir enn í dag brekkan niðr undan skarðinu, 
enn þar er um enga brekku aðra að ræða; hér hefir verið miklu 
meira undirlendi áðr, því að séra Jón prófastr í Bjarnanesi segir 
mér, að gamlar sagnir séu um, að þar sem Skarðsfjörðr er, hafi 
einungis verið eitt eða tvö stöðuvötn 1 , enda er hann ekki nefndr 

1) I Isl. Fornbrófas. I, 536, er þó nefndr »Skarðsfjörðr« í skipan Sæmund- 
ar Ormssonar um almenning í Hornaíirði (frá því um 1205). F. X 



29 


i Landnámu. Um nóttina var eg í Bjarnanesiog þar kyrr þann 
21.—23., því að eg þurfti að glöggva mig hór á mörgu, gera 
dagbók mína og eiga tal við séra Jón, sem er allra manna fróð- 
astr og sögumaðr mikill. Þessa ferð suðr í Hornafjörð fór eg til 
þess: 1, að koma í Álftafjörð, einkum að Þvottá, til að skoða 
þar fornar menjar og örnefni, þar sem hinn mikli höfðingi Siðu- 
Hallr bjó, er sérstaklega viðkoma veru Þangbrands að Þvottá, 
2, að fá yfirlit yfir ferð Flosa til Austfjarða, sem mjög var áríð- 
andi, og 3, að rannsaka um landnám á þessu svæði. — I Horna- 
firði er mjög fallegt, sléttlendi mikið og mjög grösugt, 

Austrför Flosa. 

Þegar Flosi fór heiman, fór hann fyrst frá Svinafelli og austr 
á Knappavöll. Það er hæfileg dagleið, heldr stutt, enda var 
þetta um vetr, nokkuru eftir jól. Annan dag fór Flosi til Breið- 
ár, sem nú er löngu í eyði, sem kunnugt er, enn menn ætla að 
verið hafi á miðjum Breiðamerkrsandi, sem nú er talinn 9 mílur 
á lengd. Þetta var mátuleg dagleið, eins og hér stóð á. Þá fór 
Flosi til Kálfafells (nú Kálfafellsstaðr). Það mun vera einna 
lengst dagleiðin. Þaðan fór Flosi í Bjarnanes; það er viðlíka 
dagleið og hin siðast talda. Þá að Stafafelli í Lóni; það ér hæg 
5 tíma reið. Þessa leið hefi eg sjálfr farið. Þaðan fór Fiosi að 
Þvottá, og er það viðlíka löng leið; þar Var Flosi 3 nætr, og 
hefi eg farið þessa leið. Þaðan fór Flosi til Greithella, sem er 
utarlega í Álftafirði; þá leið hefi eg og farið; þetta verðr styzta 
dagleiðin. Svo á að skiija söguna, að Flosi hafi verið hér um 
nótt, því að austr til Berufjarðar er alt of löng dagleið fýrir 
langferðamenn marga saman um hávetr á úthallandi skammdegi. 
Siðan fór Flosi til Berufjarðar og er það fullkomin dagleið um 
þann tíma, sem hér ræðir um, því fara verðr -fyrir framan Bú- 
landstind og svo ait inn í Berufjarðarbotn, sem er langr vegr. 
Þaðan fór Flosi til Breiðdals í Heydali; þá er að fara yfir Beru- 
fjarðarskarð, sem er bratt mjög og örðugt, þótt það sé ekki all- 
langt; þetta er samt hæfileg dagleið. Þaðan fór Flosi á Hrafn- 
kelsstaði, enn þeir eru ofarlega í Fljótsdalshéraði, næsti bær fyrir 
innan Hallormsstað; þetta eru tvær dagleiðir og eru á þeirri 
leið tveir fjallvegir, nefnilega Breiðdalsheiði og Hallormsstaða- 
háls, sem Flosi hefir hvorttveggja farið; heiðin er úm 3 tíma 
hæg reið, enn hálsinn styttri. Hér eru ekki nefndir náttstaðir 
Flosa; með engu móti gat hann þó farið þetta á einum degi, enn 



ao 


það hefir ekki fylgt hinni upphaflegu frásögn, eins og á fyrsta 
staðnum hér að framan, og því heflr söguritarinn ekki getað sagt 
það. Þaðan fór Flosi til Bersastaða, enn þeir eru fyrir norðan 
fljót, eða eiginlega fyrir ofan Fljótsdals botninn norðanmegin í 
dalnum. Þaðan fór Fiosi á Valþjófsstað; hann stefndi norðan- 
megin í Fljótsdal fyrir framan þar sem dalrinn skiftist. Nú 
stendr í sögunni, að þeir Flosi fóru fyrir neðan Lagarfljót og yflr 
heiði til Njarðvíkr; þeir hafa þá farið út með fljótinu að austan; 
heiðin, sem nefnd er, heitir nú Gönguskarð, og liggr ofan til 
Njarðvikr. Þetta hafa þeir Flosi með engu móti getað farið á 
einum degi, enn hér er eins og fyrri, að söguritarinn heflr eigi 
vitað um náttstaðinn eða náttstaðina, því að það hefir ekki fylgt 
hinni upphaflegu frásögn, og bendir þetta enn á, að hann hefir 
ekki búið neitt til sjálfr, því að hví skyldi hann ella láta ógert að 
segja frá náttstöðunum sumstaðar? Það var þó fróðlegra og 
gerði söguna fyllri. Þaðan fór Flosi til Vopnafjarðar; þá hefir 
hann farið upp Grönguskarð aftr og norðr yfir Lagarfljót og Jök- 
ulsá, og svo Smjörvatnsheiði, sem sagt er að sé þingmannaleið 
brúna á milli. Þetta munu hafa verið þrjár dagleiðir hans, enn 
náttstaðir ekki taldir, af sömu ástæðum sem fyr er sagt. Frá 
Hofl fór Flosi að Krossavík; það er hæg þriggja tíma reið. 

Nú stendr í Njálss.: »Þaðan fóru þeir norðr til Vopnafjarð- 
ar ok upp í Fljótsdalshérað«. Þetta sýnist vera ritvilla í stað- 
inn fyrir: »Þaðan fóru þeir inn Vopnafjörð ok upp í Fljótsdals- 
hérað, ok gistu at Hólmsteins Spak-Bersasonar«, þ. e. á Bersa- 
stöðum. Þaðan fór Flosi upp i Fljótsdal, og þaðan suðr á fjall 
um Öxnahraun og ofan í Sviðinhornadal, og út um ÁJftafjörð 
fyrir vestan. Öxnahraun hlýtr að vera eða hafa verið kallað 
milli Fljótsdals og Sviðinhornadals, sem nú heitir Hamarsdalr, 
og gengr upp af Hamarsflrði. 

Þessi frásögn í Njálss. er öll rétt, að því er séð verðr, og 
vel og skilmerkilega frá sagt; hefi eg sjálfr farið mest af þess- 
ari leið, og að öðru leyti stuðzt við frásögn merkra manna, ná- 
kunnugra. 


Þvottá. 

(24. júni). 

Þvottá er syðsti bærinn í Álftafirði; þar er fallegt og slétt- 
lendi mikið niðr frá bænum, og langt til sjávar; bærinn stendr 
ekki langt frá fjallinu. í suðr frá bænum spölkorn hefir hinn 



31 


gamli bær staðið, að því er sagt er; þar standa nú fjárhús, og 
er þar mikil upphækkun undir, og miklu meiri cnn undir bænum 
sem nú er. Norðr frá gamla bænum er og nefndr fjóshóll, þar 
sem fjósið hefir verið. Frá þessum gamla bæ og suðr að tún- 
garðinum eru 28 faðmar þar sem styzt er, og beint í suðr frá 
túngarðinum er merkileg tóft, sem enn í dag er kölluð tjáldstœði 
Þangbrands. Frá garðinum og að tóftinni eru 10 faðmar, og frá 
tóftinni út að ánni Þvottá, sem rennr fyrir sunnan túnið, eru 27 
faðmar. Þetta svæði er alt sléttar grundir. Tóftin stendr á sléttri 
grund; hún hefir verið nær ferskeytt, og er austrveggrinn nær 
beinn, enn vestrhluti tóftarinnar er meira aflagaðr, því að stungið 
sýnist hafa verið úr veggjunum. I suðr og norðr er tóftin 47 
fet utanmál, enn á hinn veginn 45 fet; dyr hafa verið á vestr- 
vegg nær norðrhorni; þær eru mjög svo fallnar saman, enn sjást 
þó svo vel, að víst er að þær hafa ekki verið annarsstaðar. Tóft- 
in er mjög vallgróin og fornleg, og veggir svo ákaflega útflattir, 
að í austrhorninu, þar sem mest er útflatt, eru þeir 15—20 fet á 
breidd; hæð tóftarinnar verðr, að því er eg get séð, 2—3 fet. 
Að innan er tóftin að mestu leyti í ferhyrning. Eg rannsakaði 
gólf þessarar tóftar með gretti, og gróf 4 grafir, sem hver var 2 
fet í þvermál og um 2 fet á dýpt; jarðvegr var fets þykkr, 
enn möl undir. Hvergi var þar gólfskán, né litarbreyting á mold- 
inni. Þetta mun vera tóft sú, er Þangbrandr söng í messu, og 
hefir hann tjaldað yfír, eins og nafn tóftarinnar sýnir. Njáiss. 
bendir og á þetta, sem síðar mun sagt; dyr tóftarinnar sýna og 
hið sama, þar sem þær snúa í vestr og á þann veg, sem minst 
er útsjón, enn þar hefir helgisiðr ráðið. Leifar af fornurn tún- 
garði eru fyrir ofan túnið, og eftir stefnu hans hefir tóftin verið 
sunnantil við hann, og því í ^túnvellinunu 1 . Um 50 fáðma frá 
tóft þessari, eða »tjaldstæði Þangbrands«, er forn brunnr, sem 
enn heitir Þangbrandsbrunnr; úr honum fellr lækr, sem Brunn- 
lækr er nefndr. Gömul munnmæli segja, að Þangbrandr hafi 
vígt brunn þenna; bezta vatn er í honum, og er enn trú á, að 
vatnið sé heilagt og lækni meinsemdir, bæði á mönnum og skepn- 
um. 

Þegar eg fór frá Þvottá kom eg í Leiruvog , sem heitir svo 
enn í dag, þar sem Hallr kom skipi Þangbrands. Leiruvogr er 

1) Fyrir innan túngarðinn beint undan »tjaldstæði Þangbrands« er upp- 
hækkun, sem er ekki ólík fornum skálatóftum og er um 90 fet á lengd. 
Mér þykir ekki ólíklegt, að þar hafi staðið elzti skáli á Þvottá og jafnvel 
Síðu-Halls. 



32 


innarlega í »Starmýrarvogum« ? sem kallaðir eru. Innantil við 
voginn er klettr mikill og ekki ólíkr bryggju í lögun, og er kall- 
aðr Þangbrandsbryggja. Þar fyrir innan sést votta fyrir fornu 
nausti, sem enn í dag heitir Þangbrandshróf. Það er og nefnt 
í Kristnisögu. Þar heitir og HrófkíU. Mörg örnefni eru hér því 
enn kend við Þangbrand, og er það allmerkilegt og styðr sagn- 
irnar um hann. 

í sambandi við þetta skal eg geta þess ; að niðr undan Bæ 
1 Lóni ; við sjóinn, er að brjóta upp ákaflega fornt naust; jarð- 
lagið ofan á því er um 6 fet. Það er líklega eftir hina írsku 
menn ? er hér bjuggu fyrir landnámstíð. 


Hvar kom Þangbrandr út? 

Njálss. segir: »Þetta haust hit sama kom skip út austr í 
fjörðum í Berufírði, þar sem heitir Gautavík. Hét Þangbrandr 
síýrimaðr«. Gautavík er svo sem tvær bæjarleiðir fyrir innan 
Berunes; þar er ágæt höfn og hefir verið kaupstaðr frá alda-öðli. 
Síðan er getið um bræðr tvo á Berunesi gagnvert Djúpavogi, 
er bönnuðu héraðsmönnum að eiga kaup við þá Þangbrand. 
Þetta spurði Hallr af Síðu 1 , er þá bjó að Þvottá í Álftafirði; hann 
reið til skips með 30 manna og fer á fund Þangbrands, og verða 
þau málalok, að Hallr tekr hann að sér ; og býðst til að greiða 
fyrir ferð hans og kaupum. Siðan fór Þangbrandr til Þvottár 
um haustið, og lætr einn morgun skjóta þar landtjaldi til að 
syngja messu. Aftr segir Kristnis. (Bisk. s. I ; 11): »Þat sumar 
fór Þangbrandr til íslands ; hanu kom skipi sínu í Álftafjörð hinn 
nerðra í Selvága fyrir norðan Melrakkanes«. Enn er menn vissu 
að Þangbrandr var kristinn ; vildu menn ekki mæla við hann ; og 
ekki eiga kaup við hann ; »ok eigi vísa þeim til hafnar«. Hallr 
á Síðu átti ferð til Fljótsdals, og er hann fór heimleiðis ; þá fór 
Þangbrandr á fund hans ; og bar honum kveðju Ólafs konungs 
og bað hann vísa þeim til hafnar og veita þeim liðsinni. »Hallr 
lét flytja þá til Álftafjarðar hins syðra í Leiruvág, ok setti upp 
skip þeirra þar er nú heitir Þangbrands-róf, enn Hallr færði 
skipsfarminn heim á túnvöll sinn ; ok gerði þar tjald þat ; er þeir 
Þangbrandr váru í. Þar söng Þangbrandr messu«. (Bps. I ; 11). 


1) Siða heíir líklega heitið í fornöld frá Sólheimasandi og alt austr 
til'Berufjaröar, að minsta kosti til Almannaskarhs. Sbr. Bisk.s. I, 264, og 
Sturl.: »Þaðan fór hann austr á Síðu ok í Veraustr«. 



33 


Fornmannasögur II, 197, segja á sama hátt, að Þangbrandr hafi 
komið skipi sínu í Selvoga í Álftafjörð nyrðra. Enn fremr segir 
þar, að Síðu-Hallr átti ferð norðr í Fljótsdai »at skyldum erind- 
um«, enn er hann fór suðr aftr, gekk Þangbrandr fyrir hann og 
bar honum kveðju Ólafs konungs, og bað hann veita sér ásjá og 
koma skipi sínu til hafnar. Leiruvogr er þar líka nefndr, og 
»Þangbrandshöfn« (»-naust« hefir eitt hdr.), svo og tjaldið, sem 
þeir bjuggu f, þar sem Þangbrandr söng messu. 

Þegar þessar frásagnir eru athugaðar og bornar saman, þá 
skilr þær ekki svo mikið sem í fljótu bragði virðist, því að hver 
bætir aðra upp, enn mótsagnir eru engar verulegar. Njálss. 
segir, að Þangbrandr kom út í Gautavik, skamt fyrir innan Beru- 
nes, þar sem bræðr tveir bjuggu, sem sýndu honum fjandskap; 
er auðsætt, að Þangbrandr hefir flúið þaðan yfir Berufjörð og alt 
suðr fyrir Búlandsnes í Selvoga, þótt Njálss. ekki tali um það. 
Þetta liggr í hlutarins eðli, því að Gautavíker ekki áleið Halls, er 
hann fór upp í Fljótsdalshérað, sem hann hefir gert; Njálss. er þannig 
að eins stuttorðari. í Kristnis. er enn komizt svo að orði, að 
Selvogar sé fyrir norðan Melrakkanes, enn í Fornmannas. er að 
eins sagt, að þeir sé í Álftafirði hinum nyrðra (Hamarsfirði) og 
er hvorttveggja alveg rétt. Melrakkanes heitir enn nesið fyrir 
sunnan Hamarsfjörð, millum og Álftafjarðar hins syðra. Utarlega 
í Hamarsfirði eru margir vogar fyrir Búlandsness landi; ofan 
undan bænum á Búlandsnesi eru tveir vogar og sandrif á milli; 
þar er ágætt skipalægi og heitir þar nú Búlandshöfn. Þessir 
vogar hafa eflaust heitið Selvogar áðr; þar er betri höfnennann- 
arsstaðar í grendinni, og fult af sel árið um kring; liggja þar 
oft uppi 70—80 sela. Þar nærri eru ýmsir vogar, enn í þeim 
flestum enginn selr. Frásögnin í Fms. er þannig af sama bergi 
brotin sem frásögnin í Kristnis., enn tekr sumt skýrara fram, 
enn frásögnin í Njálss. virðist alveg út af fyrir sig. Njálss. er 
ónákvæmari, enn kemst þó réttara að orði um tjaldið, því liklegt 
er að það hafi verið notað mest til messugerða, enn þeir Þang- 
brandr hafi búið í öðru húsi á Þvottá, enn vera má að þeir Þang- 
brandr hafi þó fyrst búið í tjaldinu, er þeir vóru nýkomnir. 

Þingmúli. 

(7. júlí). 

Bærinn í Þingmúla stendr undir háum og fallegum múia, er 
skiftir Skriðdalnum 1 tvent, og er þá kallaðr suðr- og norðr-dalr. 

ö 



34 


ÍJfst á túninu yið túngarðinn er stór jarðfastr klettr ; sem heitir 
»Groðasteinn«. í útsuðr frá steininum er tóft (7), og hefir hest- 
hús verið bygt ofan á suðrendann; önnur tóft (2) er þar sam- 
hliða, 10—11 faðmar á lengd og um 7 faðmar á breidd. Tóftir 
þessar eru ákaflega útflattar og fornlegar; veggir digrir. Þetta 
svæði heitir »Groðatún«. — Nokkuru neðarítúninu á hóli er forn- 
leg tóft ( 3 ) 7 faðm. á lengd og 5 fðm. á br., að því er mælt verðr. Suðr 
eftir háhrygg túnsins sýnast hafa verið tjórar tóftir {4-7), hver niðr 
undan annari, enn þær eru svo fornlegar og aflagaðar, að þær 
verða með e-ngu móti mældar; dyr á þessari fyrsttöldu tóft eru 
eru á vestra hliðvegg við gaflinn. Hér niðr undan er ein tóft {8), 
sem snýr samhliða, um 8 faðma á lengd og 5 faðma á breidd, 
að því er mælt verðr; dyr sýnast hafa verið á austrhliðvegg nær 
suðrenda. Á hólnum fyrir sunnan bæinn niðr á árbakkanum er 
tóft (0) mjög fornleg; snýr frá landnorðri til útsuðrs; hún er um 
9 faðma á lengd og um 4 faðma á breidd; dyr munu hafa verið 
á austrvegg. Neðan í hól norðvestr frá bænum sýnast hafa verið 
tvær eða fleiri tóftir {10—11), enn þær eru svo niðrsokknar, að 
þær verða ekki mældar. — Fleiri tóftir hafa getað verið hér. 
Tvær hinar fyrsttöldu munu hafa verið einhverjar átrúnaðartóft- 
ir, eins og nafnið bendir á, enn hinar geta allar verið þingtóftir 
eða búðir, því að þær líkjast mjög þeim tóftum, sem eg hefi 
rannsakað á fornum þingstöðum. Dr. Kálund segir (Isl. II, 242 
—243), að lítið vitni um þingstaðinn í Þingmúla annað enn nafnið, 
og búðartóftir segir hann að þar sé engar. ‘Kú hlýtrað vera eitt 
af þrennu, að Kálund hefir ekki komið hér, eða hann heíir leit- 
að hér mjög óvandlega, eða hann hefir ekki þekkingu á fornum 
tóftum. 

Múlá rennr nú rétt fyrir neðan bæjarhólinn á Þingmúla, 
enn séra Páll Pálsson sagði mér, að áin mundi áðr hafa runnið 
hinum megin í dalnum út við Arnhólsstaði, enn að þverárnar, 
sem í hana renna, mundu hafa kastað henni frá því landinu. Sagði 
séra Páll, að sannanir væri fyrir, að áin hefði runnið austr undir 
brekkum á 18. öld. — I Þingmúla hefir verið mjög fallegt, áðr 
enn árnar spiltu landinu þar austr undan. 

Austr af Þingmúla, fyrir austan á, þar á eyrunum, sést fyrir 
ákaflega stórri hringmyndaðri girðingu. Hún er orðin mjög niðr 
sokkin, enn þó mótar fyrir henni alt í kring. Girðing þessi hefir 
verið 96 fet á annan veg, og 90 fet á hinn (utanmál), að því er 
mælt verðr; stórar dyr eru á, og jafnvel fleiri enn einar. Þessi 
hringr er næsta einkennilegr, og er hinn stærsti slíkr hringr, 



3ð 


sem eg hefl séð ? og enn stærri enn hringrinn á Hegranesþingi, 
sem er 83 fet á annan veg. Það er alls ekki ólíklegt, að þing- 
staðr hafl verið hafðr á þessum fögru og víðlendu eyrum, enn 
búðirnar uppi í túninu á Þingmúla, enda hefir ekki verið langt 
að ganga frá búðunum á þingið, svo sem 150—200 faðmar. Það 
er jafnvel eins langt frá sumum búðunum á alþingisstaðnum upp 
að lögréttunni. Þetta land liggr nú undir Arnhólsstaði, enn þetta 
getr alt hafa breyzt, með því áin hefir breytt farveginum, enda 
koma ekki landamerki þingstaðnum við 1 . 


Fljótsdalr, Fljótsdalsheiði 

og 

Hrafnkelsdalr. 

Hinn 8. júlí fór eg frá Hallormsstað og upp með Lagarfljóti. 
Þar heitir Atlavík, fornt bæjarstæði, og verðr því síðar lýst. Inn- 
ar með fljótinu er kallað »Geitagerði«; þar er túngarðr fornlegr 
í kring. Efst í garðinum er töft allmikil með litlu afhúsi við ann- 
an enda ; hún er um 70 fet á lengd; þar af er aðalhúsið 50 fet; 
dyr eru á vestrhlið og dyr á afhúsinu, við gaflinn, á sömu hlið; 
breidd á þessari tóft er 26 fet. Túnið mun vera á aðra dag- 
sláttu. Hér eru ekki fleiri tóftir. Það er sjáanlegt af útlitinu, 
að þetta er fornt býli, því að þessi mannvirki eru eins fornleg 
og hin áðrtöldu. 

Nokkuru innar upp frá fljótinu, stendrbærinn Bolungarvöllr 
þar sem Einarr Atlason bjó. Fyrir innan Gilsá, sem er fyrir inn 
an Bolungarvöll, þar á litlum tanga, er steinaröð hringmynduð; 
þar innan í er sem uppblásin steinþró, sem snýr frá austri til 

1) Eg spurði mjög að fornum mannvirkjum í Þingmúla, enn frá þessu 
mannvirki var mér ekki sagt fyr enn um leið og eg fór af staö. Reið eg þá 
til að skoða þetta, og sá hverskyns var, enn liafði engan tima til að rann- 
saká hér með grefti. Bað eg því Jón ísleifsson, búfræðing í Þingmúla, að 
leita þess með grefti, hvort hór' væri nokkur gólfskán. 29. s. m. ritar hann 
mér: »Eftir ósk ybar hefi eg grafið í girÖinguna í Arnhólsstaðanesinu, og 
varb eg alls ekki var vib neina skán, sem bendi á ab þar hafi verib fénabar- 
rétt. Eg gróf í tveim stöðum, l x /2 alin á dýpt í öbrum staðnum, enn fulla 
alin í hinum, og var þá komið ofan á fastan leir. Eg skoðaði vandlega það 
sem úr gryfjunum kom, og var það fínn sandr og mold, enn hvergi vottr 
til minstu skánar«. — Jón þessi er greindr maðr og hefir gott vit á jarð- 
efnum, samkv. því er hann hefir lært. Þetta er því eflaust dómstaðr, líkr 
þeim sem er á Hegranesþingi. Yér sjáum, að hér er íieira enn Kálúnd 
segist frá, 

5 * 



36 


vestrs; hún er 6 fet á lengd. Þetta er alt saman uppblásið, svo 
að þetfa er slétt við jörðu. Það er auðsjáanlegt, að þetta eru 
leifar af fornum haug } e nda sáust þar fyrir nokkurum árum upp- 
blásin hrossbein, og með því að þetta er rétt fyrir ofan Hrólfs - 
staði , er líklegt, að þetta sé haugr Hrólfs, er þar bjó. 

Hrafnkelsstaðir standa nú góðan spotta inn frá fljótsbotnin- 
um, eða með öðrum orðum: fljótið nær nú eigi eins langt inn 
eins og á fyrri tfmurn. Jökulsá og Keldá renna rétt með 
túninu, eftir að þær koma saman, svo að nú verðr ekki riðið 
þar fyrir neðan túnið, eins og á tíma Hrafnkels. Á Hrafnkels- 
stöðum þótti mér fallegt, ekki stórkostlegt, enn skemmtilegt. Nafnið 
Skálavað , á ánni, er týnt, enn liklegt er að það hafl. verið skamt 
fyrir innan Hrafnkolsstaði, þar yfir í nesið, er gengr fram í ána 
að norðan. Þetta er nær því á móti Bessastaða-á, sem fellr niðr 
norðan af Fljótsdalsheiði, i ákaflega djúpu gljúfragili, úr »Gilsár- 
vötnum«, sem kölluð eru, vestr á heiði. Sú á hefir áðr heitið 
»Gilsá«, því að í Annálum stendr, að Þorsteinn prestr Andrésson 
frá Hallormsstað drukknaði í Gilsá í Fljótsdal 1411. 

I litlum fögrum hvammi, útsunnanvert við ána, gagnvart 
Bersastöðum, litlu ofar en áin kemr fram úr gljúfrunum, er löng 
tóft, mjög niðrsokkin, 60—70 fet á lengd; breiddin verðr eigi á- 
kveðin, eða hvar dyr hafa veríð, enn víst mun þetta vera blót - 
hús Bersa. 

. Frá Hrafnkelsstöðum fór eg alla hina sömu leið, sem Hrafn- 
kell, þegar hann elti Eyvind, og svo alt norðr á Jökuldal, og 
yfir Jökulsá á drætti, þar sem hún fellr í þröngum gljúfrum, og 
síðan upp allan Hrafnkelsdal. 

Fljótsdalsheiðí, millum Fljótsdals og Jökuldals, er mjöglöng, 
og er sögð um þingmannaleið milli bygða. Upp á heiðina er 
farið skamt fyrir innan Bersastaði. Nafnið Bersagötur er nú týnt, 
enn þær hljóta að hafa verið fyrir austan miðja heiði. Norðan 
til á heiðinni eru lág fjöll, sem enn í dag heita Eyvindarfjöll, og 
út frá fjöllunum gengr sem hali eða tagl, sem farið er yfir. Hér 
er ljóslega frá sagt í sögunni; þegar kemr á miðja heiði, verða 
fyrir öldur tvær, sem liggja út og inn eftir heiðlnni, og lægð í 
milli. Þar hygg eg vera þá »svarðlausu mýri«, sem sagan talar 
um. Að vísu mun þetta nú vera orðið nokkuð umbreytt; þó var 
svo blautt á þessum stað, að við urðum að fara af baki og teyma; 
sukku hestarnir mjög í. Eg skal geta þess, að heiði þessi er nú 
orðin mjög graslaus og hálf-ill yfirferðar, með þvi að enginn vegr 
er, þegar fara skal í Hrafnkelsdal. Þegar komið er yfir þessa 



37 


lægð, kemr langt svæði, grýtt með köflum, enn með sandi og 
mosnþembingi á milli. Þegar norðr af því dregr, fer að halla 
ofan í »Grautarflóa«, sem kallaðr er; hann er að sunnanverðu 
við Eyvindarfjöll og Eyvindardal , og eftir honum rennr Eyvind- 
ard. Þessi »Grautarflói« er sjálfsagt sú TJxamýri } er sagan nefn- 
ir, og yflr höfuð stendr þessi lýsing sögunnar vel heima. Þar 
sem af mýrinni kemr og dregr upp í fjallið, hefir venið Eyvind - 
artorfa , sem nú er öll uppblásin og horfln, og segir mér svo 
Sigfús á Skjögrastöðum, greindr maðr og fróðr um örnefni, að 
faðir hans hafi séð Eyvindartorfu og haug á henni, enn þá hafl 
torfan verið svo blásin, að ekki hafl verið eftir nema lítill kragi 
í kringum hauginn. 

Ytírleitt verðr ekki sagt, hvar þeir Eyvindr hafa farið; þvl 
alt er hér orðið svo umbreytt. Eg skal geta þess, að þegar Ey- 
vindarfjöllum sleppir, er eftir hér um bil fjórðungr heiðarinnar. 

Hrafnkelsdalr gengr út úr Jökuldal, skamt fyrir utan Brú, 
í landsuðr; hann er 4 mílur á lengd eða meira, og skiftist þar 
efra í tvo smádali. Hrafnkelsdalr hefir fyrrum verið mjög fallegr 
dalr, og er enn á mörgum stöðum, og því fallegri sem ofar dregr. 
í einnm stað fyrir ofan Aðalból er sá fallegasti staðr, sem eg 
hefi komið á i nokkurum dal; hlíðarnar grösugar, undirlendið egg- 
slétt og þakið grænum víðiskógi, töðugresi, sóleyjum og öðru 
blómgresi. Áin líðr yndisleg niðr eftir dalnum í smábugum; 
hún er ekki all-lítil, enn spegiltær og lygn. Á þessu fagra svæði 
stóðu Laugarhús , þar sem Bjarni bjó, faðir þeirra Sáms og Ey- 
vindar. Þar er dálítill hver eða laug, er gerir alt fegra. Þar 
mótar fyrir bæjartóftum. Hér væri vel lagað að hafa skemti- 
staðásumrum. Neðst í dalnnm að sunnanverðu er alt orðiðsand- 
orpið langt upp eftir, og öskufallið úr Öskju 1875 hefirmjög eyði- 
lagt dalinn, og líka mikið svæði af Jökuldal, og er það hörmm 
legt að sjá. Hrafnkelsdalr hefir verið einhver hinn yndislegasti 
dalr í fornöld; var því von að Hrafnkell elskaði dalinn. 

Nú standa að eins tveir bæir í dalnum, VaðbreTcka og 
Aðalbólj sem er nokkuru ofar. Þar er enn mjög fallegt. I daln- 
um hafa verið 7 bæir aðrir, sem enn sjást merki til 1 : Glúms - 
staðasel inst, Þuriðarstaðirj Laugarhús , sem áðr eru nefnd, Þor - 
bjarnarhóll , þar sem Þorbjörnbjó, faðir Einars, Þórisstaðir, Þránd- 
arstaðir , Múlakot , og Leikskálarj sem sagan getr, er áttundi bær- 


1) f Branclkrossa þætti segir, að í Hrafnkelsdal hafi verið nær 20 bæir. 
Bæði þar og í Íandn. segir, að Hrafnkell hafi búið á Steinröbarstöðiim, 



38 


inn, enn nú víta menn ekki hvar sá bær hefir verið; hyggja 
flestir, að hann hafl staðið norðanvert við dalsmynnið; þar er 
sléttlendi mikið, og sundrgrafið af djúpum jarðföllum, enn eng- 
ar tóftir gat eg fundið þar. — Eg kom á flesta þessa staði. — 
Síðan fór eg inn að Faxahamri , sem heitir svo enn í dag; hann 
er 3 /4 mílu inn frá Aðalbóli, sama megin. Þar er gljúfragil mik- 
ið við ána, er gengr fram úr hlíðinni, og myndar innri brún þess 
hamarinn, enn grjót hefir hrunið úr honum, og hefir við það 
myndazt nokkur jarðvegur milli steinanna, og þessi hækkun heflr 
smám saman hrundið ánni svo sem 10 faðma frá hamrinum, enda 
eru þar vatnsrásir, sem líka hafa stutt að þessum framburði. — 
A þessum eina stað sá eg að vóru missmíði á sögunni, og eru 
þau að kenna síðari tíma afriturum, og má finna slík dæmi í 
mörgum sögum. í sögunni stendr: »Þeir leiða nú hestinn ofan 
eftir vellinum; einn hamarr stendr niðr við ána, enn fyrir neðan 
hylr djúpr* 1 . Hér ætti að standa: »Þeir leiða nú hestinn upp 
eftir vellinum, ok upp í dalinn «, o. s. frv. Þessi síðustu orð hafa 
fallið burtu, og »ofan« verið ritað í staðinn fyrir »upp« 2 . Að 
þetta hafi þannig vérið, sannar það sem sagt er um »goðahús« 
Hrafnkels rétt á eftir: »Heitir þar síðan Freyfaxahamarr. Þar 
ofan frá standa goðahús þau, er Hrafnkell hafði átt«. Nú stendr 
þetta alveg heima. Goðahúsið fann eg á sama stað sem hér seg- 
ir. Það er góðum kipp heimar (þ. e. ofan frá hamrinum), enn 
80 faðma frá hlíðinni, á fögrum bala milli djúpra jarðfalla, sera 
eru grasi vaxin. Tóftin er um 40 fet á lengd, með afhúsi og 
millivegg, snýr frá austri til vestrs. Þetta mannvirki er orðið 
mjög óglögt, enn sést þó.. 

Fvrir ofan bæinn á Aðalbóli, í túninu, er tóft, ákaflega forn- 
leg, útflött og niðrsokkin, sem enn í dag ber nafnið útibúr Hrafn - 
Jcels goða. Tóftin snýr upp og ofan, og er á lengd um 44—45 
fet, enn á breidd um 29—30 fet. Hún er mjög niðrgrafm í miðju; 
þó sést greinilega fyrir nyrðra hliðvegg og syðra kampinum. 
Rétt fyrir ofan efsta hús bæjarins sést móta fyrir eins og 
hliðvegg á húsi, það er að segja, þetta stendr út undan bænum, 
enn ofan á hitt hefir verið bygt; þetta er ákaflega niðr sokkið, 


1) Þar niðr við ána er að réttu lagi enginn »hamarr«, enn þó stendr 
þar svo á, að þar liefði mátt týna hestinum, eins og sagan segir, enn það 
getr ekki staðizt, sem nú mun sagt verða. 

2) A líkan hátt er misritað »ofan« fyrir »r.pp«, þar sem segir í Hrafn- 

kelssögu, að Þorbjörn reið »ofan eítir Hrafnkelsdal«, er hann fór til Laug- 
arhúsa, að segja Bjarna bróður sínum víg Einars. V- Á • 



enn þó nokkurnveginn glögt, Lítr út fyrir ? að hér sé undirstöðu- 
veggrinn af slcála Hrafnkels } og er fuli ástæða til að ætla svo ? 
því að þetta stendr mæta vel heima við orð sögunnar. Frá 
kampinum á útibúrinu og á þennan vegg eru 21—22 fet; stendr 
þá bærinn núna litlu neðar enn í fornöld, þannig að efsta húsið 
stendr inni á miðjum skála Hrafnkels. Þessi einkenni eru glögg ? 
þegar vel er að gáð, og er það ekki meira, þótt nú megi sjá 
leifar af skálaveggnum, heldr enn af útibúrinu, sem heldr sínu 
nafni enn í dag. Hér er og þess að gæta, að bærinn á Aðalbóli 
hefir verið undirorpinn minni breytingum enn alment gerist, þvi 
að Hrafnkelsdalr lagðist að sögn í eyði í svartadauða ; og var ekki 
bygðr aftr fyr enn á öldinni sem leið. 

Þá er þeir Sámr og Þjóstarssynir riðu að Hrafnkeli, fóru 
þeir yfir brú á Jökulsá, sera er beint á móti fjailsenda þeira, sem 
er á miHi Hrafnkelsdals og Jökuldals, og svo þar upp á múlann 
og inn eftir hallinum, þar til þeir komu utan undir fjaltið, sera 
Aðalból stendr undir. Þar er stór bunga á fjaliinu, og eru þar 
utan í þær »grasgeilar« ; sem sagan talar ura. Þær heita svo 
enn í dag; þar skildu þeir hestana eftir, og gengu svo á snið 
inn og niðr eftir fjallinu, og hafa þeir gengið ofan gil þau, sem 
eru í hiíðinni beint upp undan bænum á Aðalbóli, A þann eina 
hátt gátu þeir komið mjög á óvart. Er hér vel og greinilega 
frá sagt. 

Þess skal getið, að alt sem segir um Grjótdrsel í sögunni 
og reið Einars á Freyfaxa, dys Tians , o. s. frv., stendr nákvæm 
lega heima, er það er staðlega skoðað. Eg gat með engu móti 
komið á þessa staði sjálfr. Kunnugir menn sögðu mér, að leið 
sú er Einar reið Freyfaxa mundi ekki verá meira enn 24 tíma 
ferð fyrir gangandi mann, rösklega gengið. 


Hrafnkels haugr freysgoða. 

(11. júlí). 

Hrafnkelssaga segir það með ljósuin orðum, að haugr Hrafn- 
kels sé í Hrafnkelsdal »út frá Aðalbóli«. Skamt fyrir utan bæ- 
inn, svo sem 70—80 faðma, var að sjá sem haugr eða haugstæði 
væri; þetta var mjög lágt og niðrsokkið, um 20—21 fet í þver- 
mál, grasrótarlaust að ofan og flatt, svo að út leit fyrir, að hér 
hefði eitthvað verið hreyft við, enn barmarnir vóru vandlega vall- 
grónir umhverfis og glöggvir. Þetta bar nú að vísu ekkert það 
nafn, að næg ástæða væri til að byggja á því einungis, þótt 



40 


sumir héldu að hér væri haugr Hrafnkels, enn sögunnar orð hafa 
reynzt mér trú í alla staði, að frátekinni þeirri misritun, sem 
áðr er sagt. Áð nafnið var týnt að mestu, getr komið af því, 
að dalrinn var svo lengi í eyði, sem áðr segir. Enn með því að 
eg var kominn hér um svo langan veg og torsóttan, einungis til 
að rannsaka, og mundi aldrei koma hér framar, þótti mér ein- 
sætt að reyna, hvort hér fyndist nokkuð eða ekkert. Eg fékk 
mér því tvo menn til að grafa hér í. Lét eg fyrst byrja að neð- 
an og gera breiðan gröft þvert gegnum þetta mannvirki og þar 
niðr. Fyrst var ekki annað að sjá enn mold, enn þegar kom á 
aðra alin niðr, fór talsvert að festast fyrir, þar til kom eins og 
þétt leirlag á-sumum stöðum, og það svo, að örðugt var að kom- 
ast niðr ur þvi, enn þar sem járnrekan komst niðr, var iausara 
undir. Þegar kom niðr úr þessu fasta lagi, komum við ofan á 
birki og annarskonar tré, sem mér virtist að væri eins og dreift 
hingað og þangað á vissu svæði. Enn það merkilegasta við þetta 
var, að ýmsar þessar viðartegundir vóru sem sviðnar í eldi að 
utan, og sáust víða þess konar eldsmerki á trénu; þannig var t. 
d. einn birkilurkr, sem var eins og tegldr utan eða höggvinn, 
svo að á honum vóru litlir fletir, og svört húð þar utan á. Hér 
undir fann eg mannsbein; höfuðið sneri í suðr, enn fótahluti í 
norðr; mörg af beinum þessum vóru nokkurn veginn hvit, haus- 
kúpan, kjálkar, leggir og mjaðmir, og fleiri af smærri beinum. 
Utan um bein þessi vóru víða einhverskonar svartar, smágerðar 
tægjur, enn það var svo fúið, að ekki varð með neinu móti séð, 
hvort þetta hefði verið nokkurskonar vefnaðr. Tennrnar vóru 
heilar. 

Rétt fyrir ofan vóru önnur mannsbein; þau sýndust liggja 
nokkuð öðruvísi, ekki eins reglulega og meira á sundrungu, og 
lágu hin fyrtöldu bein til hliðar; svo var hér minna af beinum, 
nema aðalbeinin eða hin stærri; tennurnar heilar, enn kjálkarnir 
fúnari. Hauskúpa þessi sýnist fremr svipmikil, og augnaumbún- 
ingrinn mikill, nefið söðulbakað, og hafið upp framanvert, að því 
er sýnist. Öll þessi bein vóru á tveggja álna dýpi undir yfir- 
borði jarðar. Eg skal taka það fram ljósara, að þessar viðar- 
tégundir, sem vóru mjög svo fúnar, hafa verið lagðar ofan á 
líkin; einkanlega sást það á hinu fyrtalda, enn hitt var meira 
óróglulegt. Enga hluti fann eg hér aðra, sem heilir vóru, nema 
ryðmold og græna mold, og ýms þess konar merki. Eg skalgeta 
þess, að jarðvegrinn er hér sandi blönduð mold, sem seint fúnar 
í. Nú segir í niðrlagi Hrafnkelssögu, bls. 30—31: »En Ilrafukell 



41 


sat í búi sínu, ok helt virðingu sinni; hann varð sóttdauðr, ok 
er haugr hans í Hrafnkelsdal út frá Aðalbóli; var lagit í haug 
hjá bonum mikit fé, ok herklæði hans öll, ok spjót hans hit 
góða. Synir hans tóku við mannaforráði; Þórir bjó á Hrafnkels- 
stöðurn, enn Ásbjörn á Aðalbóli.; báðir áttu þeir goðorðit saman 
ok þóttu miklir fyrir sér. — Ok lýkr hér frá Hrafnkeli at segja«. 
Þar sem segir að »mikit fé« var lagt í hauginn, þá vissu það 
allir, og sé það rétt ; þá er óhætt að ætla, að fé það hefir síðan 
verið tekið úr haugnum, því að það var mikill siðr og forn, að 
minsta kosti erlendis, sem kunnugt er ; enda sjást hér merki, að 
haugrinn hefir verið eitthvað rofinn. Eg hefi rannsakað nokkura 
hauga hér á landi ? og hefi eg aldrei fundið fé eða slíkt, og ekki 
annað enn vopnaleifar ; meira eða minna. Hafi nú nokkurt fé 
verið látið í haugana, sem ekki finst þegar þeir eru kannaðir, þá 
getr ekki öðruvísiáþví staðið, enn að það hafi verið tekið burtu 
síðar. Nú segir sagan: »ok herklæði hans öll«. Þetta má nú 
skilja um meiri eða minni herklæði. Enn hitt er víst, að her- 
klæðabúnaðr varð hér ekki mikill fyrr enn síðast á 12. öld, eða 
öllu heldr á hinni þrettándu; og það er kunnugt, að mikill munr 
er á herklæðalýsingum í vorum eldra sagnaflokki og Sturlungas. 
Það er því ólíklegt að ætla, að hvortveggja þær lýsingar sé 
af sama bergi brotnar, eða fyrst ritaðar á sömu öld. Hér í Hrafn- 
kelshaug var og einnig svo mikið af ryðmold o. fl. þess konar, 
að það gat verið af nokkurum herklæðum ? enda gat ekki verið 
af öðru. Enn fremr segir ? að »spjót hans hit góða« ? var lagt í 
hauginn. Þar sem það er kallað hið góða, þá hefir það verið fá- 
gætt vopn ? og nafnkendr gripr; menn sóttust mjög eftir í fornöld 
að ná í þesskonar vopn úr haugum, og þó að heiðnin væri hér 
bæði styttri enn annarsstaðar, og fámennari, þá eru þó dæmi 
þe§s í sögum vorum: Ólafr pá »hafði krókaspjót í hendi, haug- 
tekið« ? þegar hann kom til íslands. Hér er það sagt til ágætis, 
að spjótið var haugtekið, Laxd.s. bls. 78. Öll vóru vopnin upp 
tekin úr »kumli« þeirra austmannanna er féllu, þegar Hávarðr 
höggvinkinni stefndi Grlúmi Geirasyni, sverð ? spjót og sax ? því að 
þau þóttu »forkunnargóð«. Reykdælas., bls ? 283 ? 287 ? 291. Þetta 
hefir oftar átt sér stað; sögur vorar tala einungis um slíkt þeg- 
ar þess þarf að geta. vegna einhverra viðburða. Það er ekki af 
tómri imyndun, að eg hygg að féð — hafi það nokkurt verið — og 
spjótið muni hafa verið tekið úr hauginum^heldr af því ? að eg sá 
þess glögg merki ? að hauginum hafði eitthvað verið raskað síðar, 
eins og áðr er sagt. 


6 



Sagan getr ekki um ; að nokkur haíi verið lagðr í haug hjá 
Hratnkeli, enn það getr svo vel verið, að kona hans, Oddbjörg 
Skjöldólfsdóttir, hafi verið lögð í haug hjá manni sínum, hafi hún 
lifað eftir hann; það er ekki svo allhægt íyrir mig að vita nú 
þegar, hvort þau fyrst töldu bein, sem lágu til hliðar, eru af karl- 
manni eða kvenmanni. Enn hitt getr líka verið, að Ásbjörn 
sonr Hrafnkels, sem bjó að Aðalbóli eftir hann, hafi verið lagðr 
í haug hjá föður sínum, þegar hann andaðist; sagan nær ekki 
lengra enn til dauða Hrafnkels 1 . 

Grafsiðir þeir semhér hafa verið hafðir eru mjög einkenni- 
legir, enn þeir munu vera forn einkenni. Hið þétta leirlag, sem 
var ofan á beinunum, bendir á sömu aðferð sem höfð var við 
Gokstads-skipið; þar var skipið grafið ofan í leirlag (deigulmó), 
sem huldi það nær alt og hafði varðveitt það frá fúa. Enn 
hvort hinn brendi eða fúni viðr, sem lagðr hafði verið ofan á 
líkin, hefir verið látinn þar til að varna fúa, eða þetta er trúar 
siðr ; skal eg að svo konmu láta ósagt 2 . 

Aðaleinkenni haugsins eru þannig þessi: 

1. Útlit hans áðr enn í hann var grafið. 

2. Haugrini} var á sama stað sem sagan segir. 

3. Brendum viði hafði verið dreift ofan á líkin. 

4. Hið þétta leirlag sem ofan á var. 

5. Ryðmoldin, sem fanst í haugnum, og önnur slík einkenni. 

6. Hin fornu einkenni, sem vóru á beinunum, er vóru hin 

sömu sem í þeim haugum, er eg hefi áðr rannsakað, og 

veit fyrir víst að eru frá heiðni. 

Hér vantar allar ástæður til að ætla, að haugr þessi sé 
nokkur annar enn Hrafnkels freysgoða. 

Beinin tók eg öll og bjó um vandlega, ásamt hinum brenda 
viði, er saman loddi, og er nú alt þetta komið á forngripasafnið 
í Reykjavík. 


1) Eins og áðr er sagt, heíir haugr þessi yerið á fallegasta stað, beint 
út frá bænnm. Hér eru sléttar grundir og harbvelli, jarðvegr mikiil. Hvergi 
annarsstaðar heíir haugrinn verið nálægt bænum, því að þé gizka mætti á, 
að hann haíi verið á leitinu, sem er langt fyrir utan bæinn, erþað ólíklegt, 
enda sjást þar eigi merki til þess. Þar heíir líka voiið bygt eitthvert út- 
hýsi. Eru því engar líkur til, að haugr Hrafnkels haii verið á öðrum stað 
enn þessum. 

2) Eg veit dæmi til, að brendr viðr eða viðarkol hafa fundizt í kirkju- 
görðum djúptí jörðu, og hafa það líklega verið iéifar af hinum elztu greftr- 
unum. Þetta hefir eflaust verið gert til að varna fúa. F. Á . 



43 


Bæjarústir fornar. 

Atlavík, sem áðr er getið, á bls. 35, er fornt býli, og er 
skamt fyrir innan Hallormsstað; þar er fögr brekka móti suðri. 
Hér eru fornar tóftir, merkilegar. Hér bjó Þórir Atlason, faðir 
Olafar, er átti Þorgils son Þorsteins hvíta, er bjó að Hofi í 
Vopnaflrði. Droplaugarsonasaga segir á bls. 6: »Atli kaupir 
land firir austan fijótið upp frá Hallormsstöðum, er nú heitir í 
Atlavík, og bjó þar til elli; en nú ero þar sauðhúsatóptir«. í þætti 
af Þorsteini hvíta segir á bls. 36: »Maðr hét Þórir, hann var 
sonr Atla, sem bjó í Atlavík fyrir austan 1 vatn; þar eru nú 
sauðhús«. Hér er ein aðaltóft, sem er svo stór, að hún er 87 
—90 fet á lengd. í tóft þessari er ekkert skilrúm eða millum- 
veggr, heflr þvi þetta verið afarstór geimr. Hún stendr í tölu- 
verðum halla móti útsuðri og eru dyr á neðri enda. Við vestri 
hliðvegg, nokkuð fyrir ofan miðju, er stór útbygging, enn á 
henni engar dyr nema inn í aðal-tóftina. Útbygging þessi 
er hálf kringlótt fyrir ytri enda, sem er fornt einkenni og sam- 
kvæmt því sem eg hefl áðr fundið á fornum tóftum. Neðan við 
útbygginguna er tóft, og sami hliðveggr undir henni og aðal- 
tóftinni, enn sá hliðveggr virðist ekki hafa náð eins langt niðr 
og nú lítr út, enda er þetta orðið mjög svo niðrsokkið; mega 
þetta því heita tvær útbyggingar úr aðaltóftinni. Aðrar tóftir 
eru hér ekki nálægt, og hafa aldrei verið. Fyrir skömmu var 
reistr lítill kofi í efri enda aðaltóftarinnar, svo að eigi sést öll 
lengd hennar með vissu, og getr hún því hafa verið nokkuð 
lengri enn hér er sagt, og má enda sjá þess merki, því það er 
auðsjáanlegt, að hið efra gaflhlað hefir hlaupið mjög svo inn 
undan brekkunni. Tóftirnar eru fornlegar; veggir ákaflega út- 
flattir og vallgrónir, enn þó glöggvir. Þessar tóftir, í slíkum 
halla og harðvelli sem hér er, sem vatn ekki getr etið sundr, 
geta staðið mjög svo lengi, enda hafa þessar tóftir fornlegt útlit 
eins og áðr er sagt. Nokkur vottr sést fyrir túngarði, einkum að 
neðanverðu, enn mjög er hann niðrsokkinn. Neðri hluti túnsins 
er vaxinn háum skógi, eftir því sem hér gerist, og mældi eg 
einn skógarrunninn, sem var um 12—14 fet á hæð. Hér er og 
alt skógi 'þakið í kring, og bendir það með öðru á aldr þessara 
tófta. Það er nú áreiðanlegt, að hér hafa staðið hin upprunalegu 


1) »Yestan« stendr í sögunni, enn það er ritvilla, því að þetta er íyrir 
gustan fljót = »vatn«, eins og áðr segir. 


6 * 



44 


fornu bæjarhús, því að hér er bæði hæst og fallegast o. fl. Eg leit- 
aði um alt túnið og fann hvergi tóftir, sízt slíkar, sem hefðu 
getað verið bæjarhús. 

Þar sem nú báðar sögurnar segja, að þar séu nú sauðahús, 
sem líklegt er að séu orð söguritarans, heldr enn að það hafl 
fylgt hinni upprunalegu munnlegu frásögn, þá er um tvent að 
gera; annaðhvort hafa sauðahús þessi staðið hér einhversstaðar 
annarsstaðar, eða þá hitt, sem mér þykir öllu líldegra, að úr 
þessari stóru tóft, sem upprunalega mun hafa verið skáli, hafl 
verið gert sauðahús, þannig að þeir millumveggir, sem í tóftinni 
kunna að hafa verið, hafi verið teknir i burtu og síðan gert úr 
henni fjárhús, enn að minsta kosti hin efri útbygging, sem er 
hálf kringlótt fyrir endann ? sé upprunaleg, enda sýndist mér hún 
mest útflött. Slíkar útbyggingar við hliðvegginn vóru við skál- 
ana, og hefi eg oft fundið það. enn alls ekki við fjárhús hér á 
landi, hvorki í fyrri tíð, né nú. I öllum þeim stóru forntóftum, 
sem eg hefi fundið á ýmsum stöðum hér á landi og bæjarhús 
hafa verið, hefi eg fundið merki til millumveggja, er sumstaðar 
hafa verið glöggvir; sumstaðar hafa verið þrjár afmarkanir 1 . Það 
er því óefað, að þetta afar-langa hús, sem maðr með rökum veit 
að hefir upprunalega verið skáli, hefir hlotið að vera með af- 
mörkunum einni eða fleirum. Nú er það eftirtektarvert, sem 
Dropls. segir: »en nú eru þar sauðatóftir«. Þetta sýnir að minsta 
kosti, að þegar sagan var fyrst færð í letr, þá vóru hér komn- 
ar tóftir, því hús og tóftir er sitthvað, og sýnir þetta aldr tóft- 
anna, því Dropl.s. hlýtr að vera rituð nokkuð snemma í fyrstunni; 
það sýna hinar nákvæmu viðburða og staða lýsingar, sem koma 
svo vel heim við rannsóknina. Vér getum því nokkuð farið 
nærri um aldr þessara tófta og þá í samanburði við aðrar fornar 
tóftir, sem maðr veit með vissu hve gamlar eru, og eru í 
líkum jarðvegi. Það er því áreiðanlegt, að hér eru fundnar leifar 
af þessum fornu bæjartóftum, þar sem einungis var eitt mjög 
stórt hús með útbyggingu, því að það er víst, að hér hafa engar 
aðrar tóttir verið á neinn hátt viðtengdar, því að eggsléttr halli er 
umhverfls allar tóftirnar alt heim, eða upp að veggjunum. 

Þórir bjó í Atlavík eftir Atla. Lengra er ekki frásagt, enn 


1) Eg heli ekki sýnt millumvegg í skálanum á Sæbóli, með því að eg 
var þá ekki viss um það, enn við síðari rannsókn heíi eg fundið þar ab 
minsta kosti eina afmörkun. Skálinn er um 99 fet á lengd. eins og eg hafði 
sagt í byrjuninni, því síðan hefi eg fundið undirstöðuna. 



45 


að líkindum hafa þar fleiri búið eða lengr. Þar sem nú sauða- 
hús þessi vóru orðin að tóftum í söguritarans tíð, verðr tíminn 
svo stuttr, að hinar fornu bæjartóftir hafa þá hlotið að vera með 
sinum ummerkjum, þegar hér vóru höfð sauðahús. Þessu hlýtr 
því að vera þannig varið, að þegar býlið Atlavík lagðist niðr, 
þá hafl hin fornu bæjarhús þegar verið notuð fyrir fjárhús, líkt 
og áðr er sagt. Yér sjáum því hér hina fornu húsaskipun nær 
óbreytta, þ. e. eina stóra tóft, sem að öllum líkindum heflr verið 
með afmörkunum og útbyggingum. 

Eg skal nú enn fremr lýsa öðru fornbýli, er eg fann í 
þessari sömu ferð, þá er eg fór yflr á Jökuldal. 

Hölkná heitir þverá, er rennr ofan í Jökulsá, skamt fyrir 
utan Hrafnkelsdalsmynni. Upp með ánni að utanverðu, skamt 
frá veginum vestan undir áum mel, er fornbýli eitt. Sést þar 
fyrir túngarði alt í kring. Mun túnið á að gizka hafa verið 
fullar 2 dagsláttur, eftir því sem ráðið verðr af garðinum, sem er 
mjög niðrsokkinn. í miðji. uuninu er forn skálatóft, frá 66—70 
fet á lengd, enn 34—36 fet á breidd. Tóftinni er skift í þrent 
með tveim millumveggjum, og þrem dyrum á sömu hlið, er að 
ánni veit. Allar eru þær nær þverveggjunum, nefnil. einar á 
hverjum afhluta, enn aðalinngangrinn mun hafa verið á austr- 
gafli, og er sá afhluti stærstr. Yeggirnir eru ákaflega þykkvir, 
enn niðrsokknir og vallgrónir. Enginn sem vit heflr á gömluni 
tóftum, og hefir samanburð á þeim, getr efast um, að þetta sé 
forn bygging, því ásigkomulag tóftarinnar ber það með sér, 
hvernig sem hún er skoðuð. Enn hér er þó ekki nema ein ein- 
asta stór tóft, sem deilt er sundr í þrent með millumveggjum, 
sem áðr er sagt, enn engin tóft áföst við, og ekki einu sinni nein 
tóft nálægt, og hugði eg þó að öllu þessu vandlega. Hér hafa 
menn þá enn dæmi, eða verulega sönnun, fyrir hinni einföldu 
húsaskipun i fornöld. 

Þriðja fornbýlið fann eg í þessari sömu ferð í Mjóvanesi; 
það er tóft stór og fornleg, svo sem 25 faðma fyrir norðvestan 
bæinn, og snýr hún því nær í landsuðr og vestr-útsuðr. Hún 
er 103—104 fetálengd og 39—40 fetábreidd. í ytri enda tóft- 
arinnar er lítill millumveggr og dyr á. Dyr eru einnig á eystri 
hlið út úr aðalhúsinu, og aðrar á af- eða framhúsinu á nyrðra 
hliðvegg við gaflinn. Veggir eru ákaflega þykkvir, útflattir og 
vallgrónir, 12—14 feta. Tóftin hefir ekkert nafn, enn 
líklegast þykir mér, að hún sé forn skálatóft. Afhlutinn er 
nokkuð Iægri, eða gólfið i honum, og getr það verið af því að vatn 



hafl staðið þar, því að þar er iáglent. Veggír eru digrír, sem áðr 
er sagt og 4—6 fet á hæð, Dropl.s. talar um skála í Mjóvanesi, 
er Helgi Ásbjarnarson var þar. Ýmsar fornlegar gyrðingar og 
stórkostlegar eru þar. Túngarðr er þar afar þykkr, og auk 
þess heflr legið garðr frá túngarðinum og alla leið ofan að fljóti. 
Þetta er einhver hin stórkostlegasta tóft, sem eg hefl séð, og er 
þykt veggjanna undrunarverð. Olíklegt er, að þær séu frá síðari 
tímum, enda hefi eg nú fundið svo margar slíkar tóftir, að þær 
hljóta að vera frá líkum tíma, því að ásigkomulagið er svo líkt, 
enda veit eg rök fyrir, að sumar þeirra eru frá fornöld, og á 
síðari tímum bygðu menn ekki slík einstök stórhýsi. Það er 
líklegt að minna húsið á þessari tóft hafl verið forhús til aðal- 
hússins. 

Fjórða fornbýlið fann eg á Krakalæk, rétt fyrir innan þing- 
staðinn í Fljótsdalshéraði, Krakalækjarþing (Þáttr af Þorsteini 
hvita bls. 37) og verðr því lýst siðar. Fjögur fornbýli, sem gefa 
upplýsingar i þessu efni, hefi eg og fundið áðr sunnan og vestan- 
lands, sem eg get leitt rök að, að sé með sínum fornu ein- 
keunum, og sögurnar tilgreina hverir þar hafl búið. Þannig 
hefl eg þá fundið fyrir vist 8 slík fornbýli, öll með sömu aðal- 
einkennum, eða þeirri einföldu húsaskipan, að einungis var ein 
stór bygging eða hús, annaðhvort með afhlutum eða útbygging- 
úm, eða þá hvorutveggja. Verðr því ekki neitað, að þetta er 
þegjandi vottr um húsabyggingar í fornöld, og kemr vel heim 
við það, sem segir í Fljótsdælu hinni meiri bls. 36, og vanta þá 
ástæður fyrir að ætla að þetta sé ekki fornt. Nú kynnu menn 
að segjá, að þessar tóftir sé ekki frá þeim tima, sem hér ræðir 
um, enn þótt þær væri yngri, sýna þær eigi að síðr húsaskipun 
frá fornöld, því frá fornöld hljóta þær að vera. Eg hefi kannað 
og skoðað tóftir svo hundruðum skiftir frá fornöld og til síðari 
tima, og ákveða sögurnar um aldr sumra þeirra, eða nær þær 
hafl lagzt i eyði. Þegar nú sögurnar greina um aldr sumra 
rústa, þá eru fylztu líkur til að aðrar tóftir, sem eru enn með 
sömu einkennum og í likum jarðvegi, sé frá sama tima. Það 
stendr líkt á með gamlar tóftir og aðrar fornmenjar, að með 
samanburði má fara mjög nærri um aldr þeirra, ef menn kunna 
eftir að taka. 

Ef rita ætti uni byggingar og húsaskipun hér á landi i 
fornöld, svo að það væri til verulegrar upplýsingar, þá er það 
aðal-undirstaðan, að rannsaka hinar fornu byg'gingaleifar, bæði 



47 


tóftir og aðra hluti sem þar til heyra og bera þetta saman við 
vorar beztu sögur og handrit. 

Eg hefi lengi reynt að safna ýmsu, er lýtr að húsaskipun í 
fornöld, enn hefi ekki treyst mér til að skrifa um það efni fyrri 
enn rannsakað væri hið helzta, sem hér kynni að finnast af 
fornum tóftum. Á forngripasafninu í Reykjavík er og ýmislegt, 
sem lýtr að byggingum. Reynslan hefir sýnt, að sögur vorar 
verða ekki skildar, án þess að rannsaka sögustaðina verklega. 
Eg 'er kominn að þeirri reynslu, að hér á landi er mikið af forn- 
tóftum og öðrum byggingaleifum, og þegar lokið væri að rann- 
saka það til hlítar, mætti fá réttan grundvöli til að byggja á 
um húsaskipun í fornöld. 


Krakagerði. 

( 18 . júlí). 

Út frá Vífilsstöðum, nolckuð inn frá Krakalæk, í sundi bak 
við neðsta ás upp frá Lagarfljóti, er fornt býli, sem heitir Kráka- 
gerði. Þar eru tóftir margar og smáar utarlega á unigirtu svæði, 
sem mun vera fornt tún með garði umhverfis. Svo sem 20—25 
faðma inn frá tóftum þessum er tóft ein ákaflega fornleg, niðr- 
sokkin og útflött; tóftin snýr út og inn eftir héraðinu, og er 103 
fet á lengd og 28—29 feta breið, áð því er mælt verðr. Utar- 
lega í tóftinni er milliveggr, og hefir myndazt við það ferhyrnt 
hús í útendanum; dyr munu hafa verið á milliveggnum, því að 
eigi sjást með vissu dyramót annarsstaðar á veggjunum í þeim 
enda tóftarinnar; þar á móti hafa verið dyr á eystra hliðvegg 
aðalhússins fast við millivegginn og líklega tvennar dyr aðrar, 
ef eigi þrennar, sé sumt af því eigi skörð, er fallið hafa ivegg- 
inn. Innri endi tóftarinnar er þó einkum sokkinn, enn tóftin 
virðist þó munu hafa verið svona löng, enda bendir framhald 
hliðveggjanna á að svo muni hafa verið. Yér sjáum því, að að- 
alhús tóftarinnar hefir verið feykilega stórt, og 'tóft þessi stendr 
alveg sér og engin hús eða mannvirki í kring, og er það sjáan- 
legt af áðrtöldu ásigkomulagi tóftarinnar, að hún hlýtr að vera 
frá íornöld. 


Krakalækjarþingið við Þinghöfða. 

( 18 . júlí). 

Þar sjást að minsta kosti 17 búðatóftir, og er afstaða þeirra 
sem hér segir: 



48 


Insta búðin (1) er næst þeirri stærstu, sem þar er, og mjög 
svo fornleg og sokkin í jörð; snýr í suðaustr og suðvestr; búðin 
er 48 feta löng og 18—19 feta breið; dyr á suðaustr-gafli miðj- 
um. Búðin er eflaust frá fornöld. Um 33 faðma 1 norðr frá 
þessari búð er búð (2), sem er 33 feta löng og 19 feta breið. 
Dyr virðast hafa verið út úr vestra hliðvegg við suðrgafi, og snýr 
þannig frá norðri til suðrs. Tóftin er fornleg og heldr óglögg. 
Um 13 faðma í norðr frá þessari búð er tóft (3), sem snýr frá 
norðri til suðrs; hún er um 36 feta löng og 20 feta breið, Dyr 
á eystra hliðvegg við suðrgafl. Tóftin er eigi fult eins fornleg 
sem hinar. Um 14 faðma í norðr frá þessari búð er tóft (4) 
frá norðri til suðrs, 38 feta löng og 20 feta breið. Dyr helzt á 
eystra hliðvegg; tóttin er fornleg. Um 2 faðma lítið vestar enn 
i norðr er búð (5) frá norðri til suðrs, 30 feta löng og 22 feta 
breið; dyr á miðjum suðrgafli. Tóftin er fremr fornleg og útfiött. 
Um 40 faðmaíeigifult suðaustr frá þessari búð, suðvestan und- 
ir Þinghöfðanum nær Lagarfljóti og norðvestarlega i Þingbrekk- 
unni, er búðartóft (6) frá norðri til suðrs; hún er 30 feta löng og 
18 feta breið. Dyr á syðra gafli; tóftin er fornleg, þó ber nokk- 
uð á veggjum. Um 3 faðma í suðr frá þessari búð er búðartóft 
(7), frá austri til vesturs, 51—52 feta löng og 18 feta breið, að 
því er mælt verðr; dyr á syðra hliðvegg við eystra gaflhlað, að 
því er séð verðr. Tóftin er mjög fornleg og sokkin í jörð. I 
austr frá þessari búð, mjótt sund í milli, eru tvær búðir (8 og 9) 
með sama gaflvegg í milli. Yestri búðin er 21 fet á lengd og 
nærri 17 feta breið; dyr á syðra hliðvegg við millivegginn. Eystri 
búðin er 33 fet á lengd og 18 feta breið. Dyr á syðra hliðvegg 
við eystra gafl. Búðartóftirnar eru alifornlegar. Um 7 faðma í 
norðr frá þessari búð (tvíbúðinni), hærra í Þingbrekkunni og fast 
við Þinghöfðann, er 47 feta löng búð og 19 feta breið, að því er 
mælt verðr. Dyr virðast helzt hafa verið á suðvestrhliðvegg við 
norðvestrgafl búðarinnar, eða þá rétt á móti á hinum hliðveggn- 
um, ennþaðer þó ólíklegra, vegna þess aðúrþeirri átt (noröaustri) 
eru verstveðr. Tóftin er ein af þeim fornlegustu og snýr frá 
norðvestri til suðaustrs. Um 3 faðma í suðaustr frá nr. 8—9 
(tvíbúðinni) er búð (11), sem snýr í rétt austr og vestr, 39 feta 
löng að því er mælt verðr og 18 feta breið, enn breiddarmálið 
er óáreiðanlegt, því að suðrhliðveggrinn sést eigi, svo er hann 
sokkinn í jörð eða útflattr. Dyr sjást eigi. Búðin er einhver sú 
fornlegasta á þingstaðnum. Um 6 faðma i rétt vestr frá nr. 11 
er 38 feta löng búð (12) og 21 fet á breidd, sem snýr í austr 



49 


og vestr. Dyr á miðjum vestrgafli. Búðin er nokkuð fornleg; 
þó sjást veggir glögt, þófct útflattir sé mjög. Um 5 faðma í 
suðr frá þessari búð er mannvirki, eða iíklega endi af búð (13), 
sem snúið hefir frá norðri til suðrs ? enn á syðri endanum eru 
tvær jarðgrófir svo lengd hennar verðr eigi ákveðin, enn á breidd 
er hún um 22 fet. Tóftarbrotið er fornlegt. Um 7 faðma beint 
í vestr frá nr. 12 er tóft (14), sem víða er sundrgrafln af flögum 
og þýfð rnjög (hlaupin í þýfi), enn að því er mælt verðr virðist 
hún hafa verið um 20 feta löng og 16 feta breið. Dyr kunna 
að hafa verið á suðrgafii. Um 20 faðma í fult vestr frá nr. 14 
er búð (15), um 28 feta löng og vel 17 feta breið, og snýr 1 suð- 
vestr og, norðaustr. Dyr á suðaustrhlið við suðvestrgafl búðar- 
innar. Búðin er fornleg líkt og hinar. Um 18 faðma í austr frá 
nr. 11 er búð (16), nærri því niðr við fjörumark Lagarfljótsins, 
sem snýrí suðvestr. Hún er um 40 feta iöng og 21 fet á breidd, 
að því er mælt verðr. Dyr helzt á suðvestrgafli. Rétt við austr- 
hornið á nr. 16 er tóft (17), sem virðist hafa verið lítil búð, enn 
nú mjög aflöguð, einkum eystri gafl; þó virðist búðin eigi hafa 
verið styttri enn 25 fet og 17—18 feta breið. Dyr virðast hafa 
verið á suðvestrhliðvegg við suðaustrgafl. Búðin snýr vel í fuit 
norðvestr og er rétt á fljótsbakkanum. 

Hér á þingstaðnum geta reyndar hafa verið fleiri búðir, og 
jafnvel á þrem stððum sýndist votta fyrir slíku, enn eg þori þó 
eigi að fullyrða, hvort það eru mannvirki eða eigi. 

Yallgrónar kolagrafir eru hér ótölu margar, og víða rétt inn- 
an um búðatóftirnar um allan þingstaðinn; bendir það eitt með 
öðru á aldr búðanna, að allr þingstaðrinn hefir vaxið skógi 
eftir að hann lagðist niður. 

Fyrir utan og innan þingstaðinn eru mjög fornlegir og glögg- 
ir garðar neðan frá fljóti og upp á ásinn fyrir ofan þingstaðinn, 
og svo eftir ásnum; þó sést eigi eins glögt móta þav fyrir garð- 
inum sem að utan og innan. Garðarnir eru hlaðnir beinir, og 
mun alt umgirta svæðið svara 2 til 3 vanalegum túnstærðum, líkt 
og þau gerast þar í Héraðinu. 

Hofteigr. 

(21. júlí). 

Bærinn í Hofteigi stendr fyrir norðan Jökulsá á Brú. Rétt 
fyrir framan túnið fellr á, sem kemr ofan úr heiði og heitir 
Staðará. Önnur á fellr á sama hátt ofan úr heiði skamt fyrir utan 

7 



50 


Hjarðarhaga, sem er næsti bær fyrir framan Hofteig. A milli 
þessara áa heitir hofsteigr enn í dag. 

Breiddin milli þessara áa er stutt meðal-bæjarleið og er 
það breiddin á Teignum, sem að minsta kosti heitir svo upp á 
fjallsbrún, því þar eru kallaðar Teigsbrýr. Mestallr þessi Teigr 
er orðinn fyrir skömmu uppblásinn ; einkanlega hið neðra; enn 
eins og spilda eftir með hlíðinni. 

Upp undir Teigará og niðr undir Jökulsá er enn eftir löng 
og stór graseyri, og fögr brekka alllöng fyrir ofan. Niðriáþess- 
ari eyri er afarstór og fornleg tóft, sem enn í dag heitir hoftóft . 
Tóftin snýr nær frá austri til vestrs, eða út og inn dalinn; hún 
er bæði niðrsokkin og fornleg og vallgróin ; þannig, að veggir 
tóftarinnar mynda sem ávala hryggi, enn þó er tóftin mjög glögg; 
hún skiftist í tvent, aðalhús og afhús ; og er með svo ákaflega 
þykkum og breiðum millumvegg ; að eg hefi aldrei séð slíkan, og 
er það glögt, að þar hafa aldrei verið dyr á. Lengd allrar tóft- 
arinnar er 135 fet ; þar af aðalhúsið 103 fet ; mælt ámiðjan milli- 
vegginn ; enn afhúsið 32 fet ; og er þetta 135 fet; breidd tóftarinn- 
ar er um 34 fet; og breiddin á milliveggnum, eins og hann lítr 
nú út ; er 16 fet ; og er hann öllu breiðari enn aðalveggir tóftar- 
innar yfir höfuð. Dyr hafa sjáanlega verið á aðalhúsinu út úr 
syðra hliðvegg við vestra gaflhlað ; og engar aðrar dyr sýnast 
hafa á því verið. Dyr úr afhúsinu eru að vísu nokkuð óglöggv- 
ar ; enn þó mun það víst ; að þær hafi verið á syðra hliðvegg, rétt 
við austr-gaflhlaðið. Veggir tóftarinnar eru ; eins og þeir líta nú 
út ; 2—3 fet á hæð ; að því er mælt verðr. Eg skal taka það 
frarn, að afhúsið er í austrenda tóftarinnar ; enn aðalhúsið í vestr- 
enda ; og er það sem afarstór skáli, þar sem hann er 103 fet á 
lengd ; eins og áðr er sagt ? fyrir utan afhúsið. Um 100 föðmum 
fyrir utan hoftóftina kemr lítill lækr ofan úr hlíðinni ; og rennr 
í bugum ofan eyrina og niðr í Jökulsá. Þessi lækr ber nafnið 
Blótkelda ; og er aldrei annað kallaðr, og eru hvergi í honum nein- 
ir pyttir ; er niðr á eyrina kemr. Þetta nafn á læknum er ein- 
kennilegt, og kemr heim við það sem áðr hefir verið sagt um 
hofin. 

Það er sjáanlegt, að sá fegrsti staðr á öllum þessum »hofs- 
teig« hefir verið valinn til að byggja hofið á; grundin er svo 
nokkurum hundruðum faðma skiftir á lengd ; öli grasi vaxin og 
slótt að mestu; grasbrekka fyrir ofan alla grundina. Þettasvæði 
hefir og haldizt óblásið, eins og áðr er sagt ; og fjallshlíðin fyrir 
ofan í teignum er falleg og víða grasi vaxin upp á brún. Hvað 



51 


hoftóftinni sjálfrí viðvíkr er hún einhversú lengsta af ðllumþeím 
hofum, sem eg hefi áðr fundið og rannsakað, og önnur lengsta tóft 
sem eg hefi fundið hér á landi; hún hefir og öll sömu einkenni 
sem aðrar hoftættur, sem eg hefi fundið og talað um í Árbókum 
félagsins. Það hefði verið ákaflega mikið verk að rannsaka svona 
stóra tóft með grefti, enn eg sá það, að þess var ekki svo mjög 
mikil þörf, þar sem eg hafði graflð út 7—8 hoftóftir áðr og þessi 
tóft hafði öll hin sömu höfuðeinkenni. Þar að auki talar Land- 
náma bæði um teiginn og hofið, og alt þetta ber hið sama nafn 
enn í dag, og stendr heima við söguna. Þarf því hér á engan 
hátt frekari rannsóknar við. Þessi merkile-ga hoftóft, sem eg 
verð að álíta eina þá merkustu, sem eg hefi fundið og tekr öll- 
um öðrum fram að lengdinni til, styrkir því alt það sem eg hefl 
áðr sagt hofunum viðkomandi, einkum hvað löguninni viðvíkr, 
bæði aðalhúsi, afhúsi og hinum breiða millivegg. Vér sjáum hér 
því eitt órækt merki og þegjandi vott hinnar afarlöngu og stóru 
fornbyggingar, sem bygð er einungis sem eitt hús og svo skift 
í sundr með millumvegg, enda hefi eg fundið margar slíkar forn- 
byggingar í Austfirðingafjórðungi í þessari ferð. Sýnir alt þetta 
hversu húsaskipunin heflr verið einföld enn stórkostleg í fornöld, 
því þegjandi vottrinn lýgr sízt. Um aldr þessarar tóftar er öll- 
um auðsætt, og aldrei hefir hér nokkurntímaveriðbygtofaná siðan. 
Það er þvíljóst, að tóftir þær sem eru í líkum jarðvegi og þessi 
og eru álíka glöggvar, hljóta allar að vera frá sama tíma, enda 
hefi eg nóg til samanburðar af forntóftum, sem bæði eru eldri 
og frá sama tíma og yngri. 

Eg skal ennfremr geta þess, að víða fann eg til grjóts 
í veggjum tóftarinnar, bæði sást vottr á því í millumveggnum og 
veggjunum umhverfis ogvíða fann eg grjót niðr í, er eg kannaði 
það með stálstaf mínum; það má segja um þessa tóft, eins og 
aðrar, sem eg hefi fundið, og eru orðnar svo margfaldlega jarð- 
grónar í hörðum jarðvegi, að merki þeirra munu sjást um marg- 
ar aldir hér eftir; það munu þeir sanna sem þá iifa, ef þær ekki 
blása upp. 


Hof að Hrafnabjörgum. 

(22. júlí). 

í túninu fyrir utan bæinn á Hrafnabjörgum erforn tóft, sem 
kölluð er hof. Hún er nær því ferskeytt og kringum 8 faðmaá 
hvern veg. Dyr eru sjáanlegar á neðra enda tóftarinnar. Vegg^* 



52, 


ir ákaflega þykkvir o g vallgrónir. Yflr þvera tóftina sýnist jafn- 
vel hafa verið millumveggr, enn hann er svo óljós, að ekki verðr 
með vissu um það sagt. 7—8 faðma út frá hoftóftinni er girðing 
aílmikil, og er hún kölluð blóthringr. (xirðing þessi er á annan 
veginn rúmir 20 fa-ðmar, enn á hinn veginn fullir 16 faðmar. 
Girðingin er ekki kringlótt, því að sú hliðin er beinni, sem að 
hofinu snýr. Bæði eru mannvirki þessi fornleg og hafa borið 
þessi nöfn, svo lengi sem menn vita til. 

Hellisheiði o. fl. 

( 28 . júlí). 

Það er ekki rétt, sem sumir hafa ætlað, að þeir Þorkell 
öeitisson og Bjarni Broddhelgason hafi farið yflr Hellisheiði áðr 
enn þeir börðust í Böðvarsdal. HeHisheiði er yzti fjallvegr milli 
Fljótsdalshéraðs og Vopnafjarðar og ofan hjá bæ þeirn, er hét 
Þýfi. (enn er nú í eyði) og rétt gagnvert Eyvindarstöðum. Heldr 
hafa þeir hlotið að fara yfir fjallið miklu innar, út og upp frá 
Sleðbrjótsseli, og komið ofan í svo nefndan Frökkudaþ sem er 
dalverpi suðr úr Böðvarsdalnum. Sá vegr er miklu styttri, þeg- 
ar komið er innan af Fljótsdalshéraði, og fara á til Vopnafjarð- 
ar, og er sú leið farin enn í dag af gangandi mönnum, enn þeir 
Þorkell vóru gangandi, eins og sagan segir, því snjór var mikill. 
Heiðin er í sögunni ekki nefnd neinu sérstöku nafni, sem þó 
mundi hafa verið gert, ef um Hellisheiði hefði verið að ræða. 
Enn þessi fjallvegr, sem f'arinn er ofan 1 Frökkudal, hefir heldr 
ekkert nafn. Bær sá, er sagan talar um, enn nefnir ekki neinu 
nafni, sem Þorkell Geitisson gisti á rétt við heiðina, hefir eflaust 
verið þar sem nú er kallað Laugarsel; þar sést enn til húsatófta, 
og vottar fyrir túngarði á tvo vegu. Frá Laugarseli og ofan að 
Eyvindarstöðum er rösk bæjarleið, og kemr það beint heim við 
orð sögunnar, og er hægt að tiltaka nokkurn veginn svæðið þar 
sem þeir börðust við túngarðinn áEyvindarstöðum, því að nokkuru 
innar í túninu enn túngarðrinn er nú á Eyvindarstöðum, er brot 
af gömlum túngarði, sem liggr ekki alveg niðr að ánni, eins og 
sá sem nú er, enn beygist út fyrir neðan bæinn (nú í miðju túni). 
Blasir því beint við frá bænum svæði það, sem bardaginn hefir 
verið á, og er framan við túngarðinn nær því niðr við ána, 
fram undan fjárhúsinu, sem stendr niðr í túninu. Alla þessa staði 
hefl eg athugað, og farið inn dalinn, alt inn undir Frökkudal, og 
skoðað Laugarsel. Þegar þannig er skilin sagan, og að þeir Þor- 



m 


kell hafl farið þessa leið, sera hlýtr að vera ljóst, þá er vel og 
skilmerkilega sagt frá þessum viðburði í sarabandi við þær stað- 
arlegu lýsingar sem hér eru. Enn að Þorkell hafl farið Hellis- 
heiði getr ekki staðizt vegna þess, hve skamt er á milli bæjanna 
Þýfls (eyðibæjarins) og Eyvindarstaða. 

Eg fór yflr Hellisheiði, sem áðr er sagt, er hún ákaflega hár 
fjallshryggr og brött á báðar hliðar, og kom eg síðan ofan í 
Böðvarsdal, sem er fagr dalr ekki alllangr. í dalnum standa að 
eins 2 bæir, sem nú eru bygðir: Eyvindarstaðir, sem er lítill 
bær vestanvert í dalnum yzt, eins og sagan segir, og að aust- 
anverðu dalsárinnar Böðvarsdalr; er það stór jörð og fall- 
eg. Yzt í fjallgarðinum, sem skilr Jökulsárhlíð og Yopnafjörð, 
liggr Fagridalr; er milli hans og Böðvarsdals mjór fjallhryggr. 
Fagridalr liggr í suðr frá sjó, og liggja drög úr honum alt á 
austrbrún Hellisheiðar. Sést af Hellisheiði, þar sem hún er hæst, 
yfir mestan hlut hans. Fagridalr er fallegr dalr, einkum að vest- 
anverðu. Stendr þar enn bær að austanverðu árinnar; þar er 
sauðland ágætt. 

Jökuldalr, sem getr um í þætti Þorsteins uxafótar, er allr 
annar dalr, enn hinn nafnkenndi Jökuldalr, sem liggr upp af 
Fljótsdalshéraði. Það er lítilfjörleg dalskora, að eins grasivaxin 
utan til, sem liggr úr Fagradal og vestr í Hellisheiði. Liggr vegr- 
inn yflr daladrögin uppi á háheiðinni. Þar norðanvert í dala- 
drögunum, austan undir hæstu fjallaröðinni í halla miklum rétt 
við veginn, er lítill klapparhóll, og er það »Brynjarshaugr», sem 
Þorsteins þáttr talar um. Ber hann nafnið enn í dag, og þekkir 
hann nærri hvert mannsbarn þar í grend. Undraði mig stórlega, 
að þessi forneskjulega og’ skáldlega saga skyldi hafa myndazt 
um þessa grjóthæð upp á reginfjalli. Upp úr haugnum er litil 
klöpp, og varða á, og lítil grastorfa austan undir vörðunni; sett- 
ist eg þar stundarkorn, ásamt Jóni alþm. á Sleðbrjót, sem fylgdi 
mér yfir heiðina, því torfan er aðeins svo stór, að 2 menn 'geta 
setið á henni. Á þessari litlu torfu heflr Þorsteinn orðið að sofa, 
ef maðr vill binda þessa sögu við nokkurn sögulegan sannleika. 
Annarsstaðar utan í hólnum er litil klöpp; að öðru leyti er þetta 
ekkert annað enn grjóthóll, ekki stærri enn svo, að haugbúarnir 
sem vóru 24, gátu að eins haft þar nægilegt rúm. Eg lýsi þessu 
að eins til gamans, af því sagan er svo forneskjuleg og falleg, 
eins og kunnugt er. 



64 


Böðvarshaugr. 

(23. jálí). 

Böðvarshaugr stendr í ofanverðum Böðvarsdal uppi á svo 
kölluðum Laugarhólum, sem er hálendi, er gengr þar úr íjalla- 
hnjúknum niðr í dalinn. Þetta er afar-stór hæð ? mestöll grasi 
vaxin, Hún er nokkuð hryggmynduð, og snýr út og inn eftir 
dalnuni. Við Jón alþm. mældum hæð þessa við rætrnar, og er 
hún kring um 50 faðma á lengd, að því er mælt verðr, enn 
breiddin er miklu minni. Til beggja enda liggur eins og taglúr 
hæðinni. Hæð þessa svo kallaða haugs gat eg ekki mælL enn 
rainna enn 6—8 mannhæðir er hann naumast, og jafnvel meir, 
þar sem hann er hæstr. Ofan við hauginn er slétt flöt grasi 
vaxin, mjög falleg, og yflr höfuð er hér mjög fagrt uppi í daln- 
ura, enda er dalrinn allr með sléttum eyrum meðfram ánni. Það 
er óhugsandi, að hér sé mannaverk á þessum haug, þar sem 
stærðin er svo ákafleg, enn eg skal þó láta hvern ráða sinni 
meiningu um það, enn get þess að eins, að frá Böðvarsdal og upp 
að þessum svo kallaða Böðvarshaug er óefað 3 /4 hlutar úr mílu, 
og jafnvel meira. Það er auðséð, að á hinu áðrnefnda Laugar- 
seli er fornt bæjárstæði. Þar sést ljóslega upphækkun undan 
bænum; er þar og alt vallgróið; tóft mikil og ákaflega fornleg er 
skamt frá bæjarstæðinu; sáum við þar votta fyrir fornum tún- 
garði langt fyrir framan selið, sem liggr þar þvert ofan á eyrina, 
og hefir hér verið allstórt tún. 

Eg skal geta þess. að rétt fyrir utan Laugarsel rennr gil 
þvert ofan úr fjallinu og niðr í ána, sem kallað er Laugará, og 
hefir það rutt fram grjóti miklu og eyðilagt mikinn hluta 
túnsins á Laugarseli, og bærinn því tekizt af. Utan við ána er 
hálendi nokkurt, er gengr niðr úr hlíðinni, enn eýrar fyrir utan, 
á leiðinni til Eyvindarstaða, og liggja þær lægra; þess vegna 
sést ekki frá selinu láglendið í dalnum, og kemr það því heim 
við orð sögunnar, sem bezt má verða, því að svo er að sjá, sem 
Þorkell hafl ekki séð til ferða Bjarna, þegar hann var kominn 
fram hjá bænum, og þess vegna þurfti hann að ganga aftr á 
ferilinn til að leita að nýjum mannasporum. Þess skal getið, að 
frá dalsmynninu, þar sem þeir Þorkell hafa komið ofan af heið- 
inni, er svo sem lítil bæjarleið til bæjarins, sem stendr inst í 
dalnum, þar sem sléttlendið byrjar. Þessu öllu ber svo vel sam- 
an við söguna, sem bezt má kjósa. Eg skal enn geta þess, að 
hinum megin 1 dalnum, skamt frá Eyvindarstöðum, er önnur hæð, 



55 


svipuð Böðvarshaug, sem kölluð er Eyvindarhugr. Sýnir það enn 
ljósar, að þetta er alt ímyndun og tilbúningr um haugana. 


Krossavík í Vopnafirði. 

(25. júlí). 

Krossavik stendr að sunnanverðu við Vopnafjörð ; rétt á 
móti kaupstaðnum. Hátt fjall er fyrir ofan bæinn með miklum 
klettum; beint upp undan bænum er stór gjá, sem kölluð er 
Grímsgjá, og er sagt að hana megi fara upp. Litlu utar í hlið- 
inni eru tveir hjallar, sem kallaðir eru Grímsbygðir ; engir eru 
þar aðrir hjallar. Krumsholt heitir enn í dag stutta bæjarleið 
fyrir utan Krossavík; þar sést fyrir gömlum túngarði, og hefir 
túnið ekki verið stærra enn svo sem lú/2 dágslátta; það er löngu 
í eyði. — í Krossavík er fallegt og túnið afarstórt. 

Hof í Vopnafirði. 

(27.-28. júlí). 

Um 150 faðma beint upp frá kirkjunni á Hofi, sem stendr 
fyrir utan bæinn uppi á hálendinu, þar sem fallegast er ■ og við- 
sýnast, er tóft ákaflega mikil og stórkostleg, sem enn i dag ber 
nafnið hoftóft. Tóftin snýr meðfram brekkunui, eða út og inn 
eftir héraðinu, þannig, að hún snýr í norðaustr og suðvestr. ÖU 
lengd tóftarinnar er 119—120 fet, að því er mælt verðr. Breidd 
tóftarinnar virðist vera um 34 fet. Afhús tóftarinnar, sem virð- 
ist ákaflega stórt, er í ytri enda; það er 40 fet á lengd á miðjan 
millumvegg, að því er mælt verðr, því að öðrum megin virðist 
hafa verið stungið úr honum, þeim megin sem að afhúsinu veit. 
Glöggvar dyr sjást út úr hliðveggnum við hið norðeystra gafl- 
hlað. Þannig heflr þá aðaihúsið verið 79—80 fet. I innri enda 
tóftarinnar hafa því miðr verið bygðar srnátóftir; þar af er ein 
stærst, sem liggr þvers um, og aðrar tvær mjög litlar til hliðar, 
enn þrátt fyrir það má sjá ytri brúnina á efra hliðvegg hoftóft- 
arinnar, svo að óhfett mun vera að ákveða lengdina eins og hér 
er gert. Eitthvert jarðrask heflr verið gert í ytra hlut tóftar- 
innar, enn eigi að síðr má glögglega sjá þann hlutann og gafl- 
hlaðið. Dyr á aðalhúsinu sjást ekki vegna þeirra tófta, sera 
bygðar hafa verið ofan í, enn það er víst, að dyrnar hafa verið 
úr hinum neðra hliðvegg, nær hinu innra gaflhlaði, því að engar 
dyr sjást á veggnum þar til hinar nýju tóftir byrja. Við efra 



56 


hornið á afhúsinu, sem snýr upp í brekkuna ; sýnist sem grafinn 
hafi verið djupr brunnr; er vatn í honum enn í dag; hlýtr hann 
að hafa verið djúpr, því að hér er beinhart harðvelli og enginn 
lækr í nánd. Úr brunninum hefir grafið sig farvegr inn í sjálft 
aðalhúsið, sem er eins og lítið afrensli, enn áðr mun þetta afrensli 
hafa verið rétt fyrir utan húsgaflinn. Brunnr þessi virðist hafa 
verið blótkelda, sbr. blótkeldur þær ; er eg hefi fundið við önnur 
hof, bæði við hofið í Ljárskógum, og síðan við hofiö í Hofteigi, 
sem ber nafnið enn í dag. Blótkelda þessi hefir að líkindum 
verið hlaðin að innanverðu úr grjóti, sem nú er fallið niðr. Eg 
fekk mér menn á Hofi til að ausa upp brunninn, taka upp úr 
honum lausagrjótið, leita að hleðslu og kanna hann innan, og 
fundum vér þar ljósan vott hleðslu, er sumstaðar stóð óhögguð, 
og vatnið bunaði upp. Sýnir alt þetta ; að brunnr þessi hefir 
verið gerðr af manna höndum, og að líkindum hafðr fyrir blót- 
keldu ; þaf sem hann er grafinn rétt hjá afhýsinu, þar* sem goðin 
vóru. Þess má geta ; að túnið á Hofi hefir í fornöld verið afar- 
stórt ; og náði alt upp undir ásinn fyrir ofan hoftóftina ; sem nú 
heitir Vörðuás. Þar liggr túngarðrinn, og er hann ákaflega 
þykkr ; og eftir því hefir túnið þá verið fullum helmingi stærra 
enn nú, og er það þó kringum 20 dagsláttur. 

Veggir tóftarinnar eru bæði breiðir og háir og fornlegir, 
og virðist efri veggrinn hlaupinn sundr inn í afhúsið, enn gólfið 
í því liggr nú lægra ; sem líklega stafar af því ; að vatn stendr 
í henni ; er rennr úr blótkeldunni. Þetta kemr ágætlega heim 
við það þegar Geitir náði líkunum á Hofi (Vopnf.s. bls. 15—17). 
Þannig hagar til, að bærinn stendr á ha^ð ; sem er slétt ofan ; og 
fyrir neðan túnið er brekka mikil ; enn sléttar eyrar fyrir neðan. 
Frá eyrurn þessum gengr geil ein djúp mjög ; eða einskonar dal 
.verpi ; að utan og ofanverðu kringum bæinn og túnið á Hofi, 
eins og það er nú. Niðri í geil þessari liefir að líkindum verið 
tóft sú ; er Broddhelgi kasaði líkin í ; og er geil þessi því skilyrði 
fyrir því ; að Geitir gæti náð líkunum. Hefir hann látið halda 
af eyrunum eftir geilinni, fyrir utan túngarðinn ; eins og sagan 
segir, því eftir geil þessari má fara með svo marga hesta sem 
vera skal ; án þess nokkuð sjáist, enda áttu þeir Geitir og Helgi 
þá í þófi sunnanvert við bæinn ; eins og sagan segir ; og því í 
gagnstæðri átt við það ; er hinir fóru. Sá Broddhelgi þá því ekki 
fyrri enn þeir vóru komnir æði-langt út og austr frá bænum. 
Enn þar sem sagan ta-lar um skóg ; þá hefir það verið gagnvert 
Hofi, hinum megin Hofsár, enda sést þar enn votta fyrir smáskógi. 



57 


Enn inni í Sunnudal er nú enginn skógr, þótt sagan tali um 
stóran skóg þar, því að þeir drógu hvert tré heim að Hofi 
(bls. 14). 


Tóftavellir . 

Sagan segir að Tóftavellir, þar sem Þorsteinn hvíti bjó ; áðr 
hann kom að Hofi, hafi verið fyrir utan Síreksstaði. Fyrir utan 
þann bæ, sem e.nn ber sama nafn, og stendr á nyrðri bakka 
Sunnudalsár, sjást enn glögg merki af fornum bæjartóftum á 
sléttum bletti niðri við Sunnudalsá, og grasbrekka fyrir ofan; 
þar eru nú beitarhús frá Hofi. Vellir þessir hafa verið miklu 
stærri áðr fyrri, því að Sunnudalsá mun þá hafa runnið nokkuru 
austar, enn kastað sér síðan að nyrðra landinu, og brýtr það nú 
árlega, enda benda hinar miklu grjóteyrar þar á,. að svo muni 
hafa verið. Útundan innri beitarhúsunum var kringlótt tóft, mjög 
stór, og hafa veggirnir verið afarháir, því aðenn ber háttáveggja- 
rústunum. Þar í túninu eru og margir garðar fornlegir og niðr- 
sokknir. 


Hestarétt Broddhélga {'?). 

Á Hofi er fallegt heimreiðar. Heim túnið, þegar að utan 
er komið, liggja traðir allbreiðar, og sýnast þær vera fornlegar. 
Á hægri hönd traðanna er afarstór ferhyrnd girðing, um 20 faðma 
á annan veg, enn 12 á hinn. Veggir þykkvir og fornlegir, enn 
túngarðr og traðir mynda tvær hliðar, og eru þar stórar dyr inn 
úr miðjum hliðveggnum. Menn hafa getið þess til, að þetta 
mundi forn hestarétt, og er það ekki ólíklegt, ella veit eg ekki 
hvað það skyldi hafa verið. 

Fyrir ofan bæinn, í framhaldi af geilinni sem áðr er nefnd, 
er kringlótt tóft allmikil, með veggjum miklum og vallgrónum. 
Stórar dyr eru á tóftinni, er snúa tii suðrs; hún er um 9 faðma 
i þvermál. Ekki verðr séð til hvers þessi girðing hefir verið 
höfð. Enn tóftin er nú kölluð »Skollahringr«. 

Nokkuru vestar og ofar er önnur fornleg girðing, er sýnist 
helzt hafa verið ferskeytt, á likri stærð og hin kringlótta, og 
liggr hún fast við hinn gamla túngarð og miklar dyr suðr úr. 
Er því all-líklegt, að hún hafi einhverskonar rétt verið, t. d, 
nautarétt. 


Svartsfell . 

Smjörvatnsheiði heitir enn í dag, svo sem kunnugt er, milli 

8 



58 


Jökuldals og Vopnafjarðar. Uppi af Sunnudal þar í heiðarbrún- 
inni er fell, sem enn í dag heitir Svartsfell. Frá Svarti og vígi 
hans er greinilega sagt í Vopnf.s. (bls. 4). Broddhelgi var þá 
12 vetra, og var það mikið þrekvirki, því Svartr var »rammr at 
afli ok vígr vel«, og var það meira enn þegar Bolli Bollason 
lagði í gegnum Helga Harðbeinsson, undir þeim kringumstæðum, 
er þar vóru og eg hefi áðr frá skýrt, og trautt hygg eg að menn 
geti hiklaust kallað alt slíkt ósannindi í sögunum. Kunnugir 
hafa sagt mér, þá er eg var á Hofi, að enn sæist votta fyrir 
hreysi Svarts norðan til í fellinu, uppi í gnípunni, enn með því 
aðegsjálfr hafði ekkitíma eða kringumstæður til að leita að því, 
þá hefi eg beðið séra Jón prófast á Hofi að komast eftir því við 
tækifæri, og ef það reyndist satt-, þá að senda mér um það 
greinilega skýrslu. 


Sunnudalsþing 

(28. júlí). 

Eg fór frá Hofi og upp í Sunnudal tii að rannsaka þingstað 
þar og fieira. Inn af Vopnafirði eða héraðinu ganga dalir tveir; 
Hofsdalr er binn nyrðri, sem er stærri og fjölbygðari, þar í er 
hinn gamli og merkilegi bær Bustarfell; hinn dalrinn gengr fram 
sunnar og liggr meira til suðrs. Þessi dalr er nú» kallaðr 
Hraunfellsdalr, enn hét áðr Sunnudalr, eins og Vopnfirðinga saga 
sýnir. Utan til í dalnum, austanmegin Sunnndalsár, stendr bær- 
inn Sunnudalr, litlu innar enn andspænis Hofi og nærfelt í hásuðr 
þaðan. í Sunnudal bjó Þórarinn faðir Þorsteins stangarhöggs, 
er vann fyrir búinu. Þeir vóru því nábúar Bjarni Broddhelga- 
son og Þorsteinn. 

Fyrir framan bæinn í Sunnudal, fram undir túngarði, er 
einstakr hóll, toppmyndaðr; þar stendr á lítill tóftarkumbaldi, 
og mun þetta vera hóll sá, er þeir börðust á Bjarni Broddhelga- 
son og Þorsteinn, eða háðu einvígið, því að lækjarspræna rennr 
þar niðr rétt fyrir framan túngarðinn, og er það sá lækr, sem 
sagan nefnir, og enginn annar lækr er þar til í túninu. Hóll 
þessi mun vera 70—80 faðma frá bænum. Annars er þáttr 
Þorst. stangarh. mæta vel sagðr, og stendr þaö alt lieima, er 
hann talar um, að því er séð verðr. 

Sunnudalsþing hefir á sínum tíma verið þriðja þingið, eða 
hið norðasta í Austfirðinga fjórðungi. Það verðr ekki efazt um, 
að þingstaðrinn hafi verið nálægt bænum Sunnudal, þar sem það 



er kent víð bæði bæínn og dalinn; þíngstaðr þessí er nú orðínn 
ógreinilegr, og er það að vísu eðlilegt, þar sem hann hefir ekki 
verið notaðr síðan áðr enn Járnsíða var rituð, og líklega ekki 
síðan löngu fyrri, enda talar Vopnfirðingasaga um að það þing 
var aftekið, erm hvort það hefir verið nema í bráð, sést ekki, 
enn hvergi finst þess síðar getið. 

Við leituðum nákvæmlega að þessum þingstað, því að séra 
Jón prófastr á Hofi var með mér, er þar er orðinn gagnkunnugr 
og einnig bóndinn í Sunnudal; talaði eg og við fleiri kunnuga 
menn, er þar vóru uppaldir í grend. Okkr kom loks saman um, 
að þingstaðrinn hefði verið svo sem stekkjarveg inn frá bænum 
í Sunnudal; þar er bæði einna fallegast, þurlendast og sléttlend- 
ast, enda sáum við þess töluverð merki, að þingstaðrinn hefir 
hlotið hér að vera, enn þessi staðr er orðinn svo umbreyttr, 
vegna þess fyrst, að þar hafa verið bygð stór beitarhús á 
tveimr stöðum, og þar að auki víða stungið upp og rist, og í öðru 
lagi eru þar margar smátóftir hingað og þangað, sem bygðar 
hafa verið á síðari tímum, og lítr út fyrir að alt þetta hafi verið 
bygt ofan í hinar gömlu búðatóftir, og að þingstaðrinn hafl 
eyðilagzt á þennan hátt, með því svo langt er liðið siðan hann 
var notaðr. Þó skal eg geta þess, að hjá beitarhúsunum sýnast 
leifar af tveimr gömlum tóftum, önnur heil, enn brot af hinni aftr 
undan beitarhúsunum. Þar að auki er önnur tóft skamt utar, 
nær bænum Sunnudal, hjá læk þeim er þar fellr beint niðr. 
Þessi tóft sýnist vera fornleg, og margar aðrar tóftir geta þar 
hafa verið, sem bygt hefir verið ofan í, eins og áðr er sagt. 
Eftir því sem næst verðr komizt, hefir þingstaðrinn ekki verið 
innar í dalnum, og er það heldr ekki vel eðlilegt, og fyrir utan 
bæinn hefir hann ekki verið, því þar eru mestmegnis mýrar 
tómar, og þeir kunnugu menn, sem við töluðum þar við, gátu 
hvergi bent á, að þingstaðrinn hefði verið annarsstaðar, eða að 
nokkursstaðar annarsstaðar fyndust nein merki um hann. 

Eg hefi þá rannsakað alla þá fjóra þingstaði, sem Austfirð- 
ingasögur tala um í Fljótsdalshéraði og Vopnafirði, og er Kraka- 
lækjar eða Þinghöfða þingstaðr sá merkasti og glöggvasti af þeim 
öllum. Hefir honum ekki verið raskað hið minsta. Hann er og 
gamall, og að því leyti merkilegr, að Járnsíða nefnir liann ekki 
og að hann er aldrei síðan nefndr. 



60 


Helga haugr Droplaugarsonar. 

Maðr sem eg talaði við í Vopnafirði, og Sigurðr heitir Vil- 
hjálmsson, hefir verið 4 ár á Eyvindará og er mjög kunnugr 
þar, segir, að haugr Helga Droplaugarsonar sé þar sýndr enn í 
dag, og beri nafnið Helgaliaugr. Er hann í suðvestr frá bænum, 
svo sem 6—7 faðma fyrir innan þann túngarð, er nú er, suðr af 
fjárhústóft, sem stendr á háum hól í túninu, niðr frá bænum. 
Það er mælt að bærinn hafi áðr staðið litlu neðar enn nú, utan- 
vert við götuna, er liggr niðr frá bænum, og þá verðr haugrinn 
í suðr frá þessum gamla bæ, eins og sagan segir. Á efra vall- 
arpartinum sést móta fyrir fornum túngarði, sem liggr í stefnu 
lítið eitt fyrir innan hauginn, svo að hann hefir verið utan túns, 
sem sagan segir, enn á neðra parti túnsins, fyrir neðan götuna, 
er garðrinn nú horfinn, eða þar sem haugrinn er. Haugr þessi 
er 2—3 faðmar í þverraál, að sögn þessa manns; hann er lágr 
og niðrsokkinn; í kringum hauginn sýnist vera grjótlag, og i ein- 
um stað lagt sem í röð, og hér og hvar upp úr honum sést á 
grjót. Þar sem gamli bærinn stóð, er sem upphækkun eða 
tóftamót. 



Rannsóknir á vestrlandi 1891. 

Eftir 

Sigurð Yigfússon. 

-- 4 .-- 

Við Hafragil í Svínadal. 

(25. ágúst). 

í hinu bezta hdr. af Laxdælas., það sem það nær (»Reader«), 
segir svo um staðinn þar sem Kjartan féll, að þá hafl gatan 
legið yfir gilið ofarlega með hlíðinni. Þetta er miklu réttara og 
fullkomnara, enn í öðrum útgáfum sögunnar. Nú liggr vegrinn 
yflr Háfragil þar sem það fellr í ána, og svo að vestanverðu 
við ána á löngum kafla, þar sem hann lá áðr hinum megin, eins 
og áðr er sagt. Eftir Laxd. hefir því ekki verið hægt að ákveða 
staðinn þar sem Kjartan féll, því að frá brekku þeirri, er fyrst 
sést norðr á láglendið í dalnum og þar sem Bolli sat, eru víst 
meir enn 100 faðmar ofan að á, þar sem gatan nú liggr yfir gilið. 
Eg athugaði þetta nákvæmlega og skrifaði alt upp á staðnum. 
Fáa faðma frá hlíðinni hagar svo landslagi, að gatan heflr legið 
ofan í gilið og yfir það þar, og sjást þar enn glöggvir götuslóð- 
ar. Ofar getr þetta ekki hafa verið, þvi að þá taka við snar- 
brött holt og sumstaðar klettar. Neðar getr það ekki heldr hafa 
verið, því að þar hagar svo landslagi. Að norðanverðu upp með 
gilinu, þar sem gatan hefir verið, er grasbrekka ekki allstutt. 
Þangað sáu þeir Kjartan ekki fyrri enn þeir komu á melbarðið 
og riðu ofan í gilið; undir eins og Kjartan kom yfir gilið, einsog 
sagan segir, hefir hann hlaupið af baki. Litill grjóthóll er rétt 
fyrir neðan þar sem gatan hefir legið; þar liggja margir stórir 
steinar, sem eg hygg vera leifar af steini þeim er sagan getr. 
Á þessari hæð hefir verið dálítið vígi. Upp með gilinu að norð- 
an er brekka sú, er Bolli hefir setið í, því eininitt þá íyrst er 



62 


hann heflr gægzt upp á holtið, hefir hann séð til ferða þeirra 
Kjartans á láglendinu norðan eftir dalnum. — Þessi staðr er þannig 
nú ákveðinn, samkvæmt orðum sögunnar og landslagi. 

Eg leitaði að því, hvar bærinn Hafratindar hefði staðið, á 
stóru svæði hér umhverfls, enn fann engin vegsummerki. Þar 
er og víðast mýrlent, og óhaganlegt bæjarstæði, nema spottakorn 
fyrir neðan Norðrkot; þar, eru upphækkaðar móarústir með ánni, 
einkum á einum stað, og gæti þar hafa verið hentugt bæjar- og 
túnstæði. Hvergi á öllu þessu svæði er jafnbyggilegt og fallegt 
og hér, enda blasir Svarthamar þar við uppi á brúninni í aust- 
norðr, og heflr þar liklega áðr heitið Hafratindar 

Það er alls ekki ómögulegt, að einhvern tíma hafi heitið 
Norðrsel (eins og sagan talar um) sunnantil í hólunum fyrir norð- 
an Hafratinda, eða þá neðar og nær ánni, því þar eru grasbrekk- 
ur, og var eg ekki fjarri því, að eg fyndi þar á einum stað 
vott mannvirkis. Vestanvert við ána sunnantil heita Kistuhólar, 
og er óhugsandi að þeir Þorkell hvelpr hafl skilið við þá Kjart- 
an, fyrr enn þeir komu suðr úr þeim og sléttlendið byrjar, því 
á milli hólanna er nokkur mjódd á dalnum, og ekki ólíklegt til 
fyrirsátrs, enn úr því hefði mátt virðast óttalaust. Það mælir 
því margt á móti því, að Norðrsel hafi verið fyrir norðan Kistu- 
hóia og vestan ána, eins og eg hefl heyrt suma geta til. 

Bollatóftir. 

( 26 . ágúst). 

Eg fór upp í Sœlingsdal og alla hina sömu leið og þeir 
Halldórr riðu til Bolla. Yxnagróf er grashvolf, rétt þar sem hlíð- 
in byrjar. Ránarvellir eru nu grjótbreiða. Hamarengi er niðr 
við ána heimantil gegnt selinu. Það er réttara sem segir i sögu- 
kaflanum i »Reader» um grófina, þar sem þeir Halldórr sátu; hún 
er grashvolf upp undir hlíðinni á móti Bollatóftum, heimantil við 
grjótbreiðuna miklu, sera þar er; í grófina sést ekki frá Bolla- 
tóftum. Þarna gátu þeir Halldórr leynzt með marga hesta, enn 
hvergi annarsstaðar þar á móti; þó gátu þeir séð, er húskarlar 
fóru frá selinu, með því að ganga nokkuð til. 

Hvammr í Dölum. 

Eg fór ofan að Örriðaárósi, og prestrinn séra Kjartan í 
Hvammi með mér, bæði tii að athuga Auðartóftir, sem sagan 



63 


nefnir og Auðarnaust og Auðarstein ? enda þótt sagan nefni hvor- 
ugt þeirra. Þetta Auðarnaust hefi eg talað um í Arb. 1882; það 
stendr að austanverðu við Hvammsá (Örriðaá) á háum bakka. 
Það af naustinu, er sést, er ákaflega vallgróið með þykkvutn 
veggjum og hefir það verið hlaðið úr grjóti, og sjást steinarnir 
upp úr. Það er auðséð, að þetta eru leifar af nausti, því það 
stendr ekki í sambandi við neitt annað, enn áin hefir brotið fram- 
anaf því, svo að ekki er nú eftir nema um 6 faðmar. Að lík- 
indum hefir legið hér inn ós (Örriðaárós, sem sagan talar umj, 
enn að vestanverðu ganga fram miklar eyrar og sléttar langt 
fram að sjó, þannig að vík verðr upp að naustinu, sem nú er 
hálfuppfylt af grjótmöl, beggja megin árinnar, enn sjór felir þó 
upp undir naustið um stórstraumsflæði. 

12—13 faðma upp og vestr frá naustinu eru ákaflega miklar 
upphækkaðar móarústir. Á einum stað, fast við árfarveginn, sýn- 
ist móta fyrir stórri og langri tóft, sem snýr upp og ofan, þann- 
ig að beggja megin eru háir þúfnagarðar, enn laut eftir miðjunni, 
nokkurn veginn slétt í botninn, og virðist svo sem þverveggr 
hafi verið að neðanverðu. Fyrir neðan hann slær mannvirki 
þetta sér út, þannig að það verðr þar miklu breiðara enn efri 
hlutinn, hvort sem það er af því, að þessi endi hefir uppruna- 
lega haft aðra lögun, eða áin, sem brotið hefir af annað 
hornið, hefir með einhverju móti aflagað hann. Alt þetta mann- 
virki sýnist hafa verið nálægt því 12 eða 14 faðmar á lengd. 
Þufnaraðirnar eru mjög svo fallnar út og inn, enn þó nokkurn 
vegin beinar á hinum efra hluta. Við grófum niðr á 3—4 stöð- 
um, og var alstaðar grunt niðr að fastri og harðri möl; einkum 
í efri hlutanum var holan stærst og dýpst. Fundum við þar 
bleikleita eða öllu fremr svarta gólfskán, sem lá í verulega föst- 
um lögum og flísaði sig sundr, og á einum stað sýndist okkr 
vera leifar af tré, enn það var svo ákaflega fúið, að það datt 
alt í sundr. Við þetta vóru aðrir 2 greindir menn, og kom okkr 
öllum saman um, að þetta væri veruleg gólfskán með sínum 
glöggu einkennum. Með því nú, að það eru ljós orð sagnanna, 
að Auðartóftir væri við Örriðaárós, þá stendr þetta svo vel heima, 
sem bezt má verða, svo að ástæðu vantar til að rengja þetta og 
búa til nokkuð annað gegn orðum fornsagnanna, enda er þetta 
hálendasti og byggilegasti staðrinn við Örriðaárós, og að austan- 
verðu við ána, þeim megin sem Hvammr stendr. Kemr þetta 
því alveg heim við rannsókn mína 1881 (sbr.Árb.1882). 

Naustið var með svo breiðum veggjum, að þeir vóru um 10 



64 


fet. Breidd naustsins að innan hefir sjálfsagt yerið 12—13 fet. 
Eins og áðr er sagt, eru veggirnir mjög hlaðnir úr grjóti, og víða 
stórir steinar. Enginn maðr veit til að hér hafi verið haft naust, 
enda er það mjög ólíklegt, því að hér flýtr aldrei að, þar sem 
ósinn er fyrir löngu fyltr upp með grjóti. Nú er lending miklu 
neðar og hefir svo verið það menn til vita. 

Auðarsteinn. 

(29. ágúst). 

Við skoðuðum »Auðarstein», sem kailaðr er. Hann er yfir 
150 faðma frá malarkambi, beint út; nokkuð laugt fyrir vestan 
árósinn og fyrir vestan miðjan fjarðarbotninn, nær hinu vestra 
fjarðarhorni. Steinninn snýr frá landnorðri til úfcsuðrs; hann er 
2^2 al. á lengd, P /4 al. á breidd, þar sem hann er breiðastr, og 
líkr á hæð ? að því er mælt verðr. Steinninn er lágr í suðrend- 
ann, og sýnist þar vera klofið ofanum; hefir hann að líkindum 
verið hærri í þann endann (enda minnir kunnuga menn að svo 
væri); hallinn á því sem eftir er af yfirborði steinsins sýnir það 
líka. Steinninn er lítið sokkinn í jörð. Austrhlið hans er nokk- 
urnveginn slétt, enn að öðru leyti er hann mjög ólögulegr. Um 
þennan stein vita menn ekkert annað enn munnraæli, enn eg 
vildi skoða hann samt til að geta bent á sannleikann. Það er 
svo ólíklegt, sem mest má vera, að Auðr (eða Unnr) sé grafin 
undir þessum steini, þar sem sagan segir, að hún sé grafin í flæð- 
armáli, enn flæðarmál er nú (eins og áðr er sagt) fullum 150 
föðmum ofar. Hér við bætist og annað, sem mesta þýðingu hefir, 
að flæðarmál hefir heldr færzt út enn inn, eins og gefr að skilja 
þenna afarlanga tíma, þar sem áin hefir borið fram aur og grjót 
og myndað sífelt nýjar og nýjar eyrar, sem smátt og smátt gróa 
upp, svo að iandið færist fram, enn sjór getr aldrei brotið, því 
hér inn í fjarðarbotni kemr aldrei sjógangr; þetta sýnir og ár- 
ósinn, sem nú er uppfylltr, eins og áðr er sagt. Upp á þetta 
get eg sýnt nóg dæmi annarsstaðar frá, að landið færist út, og er 
að gróa upp, 0 g það langar leiðir. 

Rauðablástrssmiðja Þorsteins Kuggasonar. 

Árin 1883—1884 var Guðmundr óðalsbóndi Guðmundsson í 
Ljárskógum að slétta tún sitt milli 30 o g 40 faðma í landsuðr 



65 


frá bænum. Kom hann þá ofan á einkennilega tóft, sem ekki 
sást móta fyrir ofanjarðar annað enn stórar þúfur. Tóftin, sem 
var hlaðin að inuan með grjót-undirstöðu ; eim ekki að utan ; var 
20 fet á lengd og 10 á breidd ; mæld að innan. í austnorðrenda 
hennar yar hlaðinn þverveggr úr stóru grjóti, og var hann tví- 
hlaðinn og kringum 2 x /2 fet á breidd ; enn alt að 3 fetum á hæð. 
Gregnum miðjan millivegginn gekk steinlögð renna ; og hún ekki 
flöt í botninn, heldr eins og kjölmynduð ; þannig að steinarnir 
láu á ská upp og út ; svo að rennan var víð að ofan ; enn mjó 
að neðan. Steinarnir vóru vel lagðir og feldir hver við annan. 
Fyrir innan rennuna lá hellusteinn mikill, eggsléttr að ofan og 
því nær eins á alla vegu ; við það 2 fet á hvern veg. Fyrir ut- 
an rennuna í aðalhúsinu var þró ofan. í gólfið fast við rennuna; 
hún var full af kolum og kola-ösku. Austnorðrendi tóftarinnar 
var sem bogmyndaðr, sem grjóthleðslan að innan sýndi. Frá 
hleðslunni og að milliveggnum var um 3 fet um miðjuna. Þann- 
ig var þessi afhluti mjög lítill. Þetta lítr helzt út fyrir að hafa 
verið ofn til að bræða í rauða, og að rennan hafi verið til þess 
að hið brædda járn úr rauðanum rynni um hana ofan í þróna. 
Bæði hellusteinninn og grjótið í rennunni var brunnið eða eld- 
leikið og eins kamparnir á millumveggnum. Tóftin var öll full 
af koia-ösku og gjalli. Eitt er það enn ; sem sýnir að hér hefir 
farið fram stórkostlegr rauðablástr. Rétt við landsuðr-vegg tóft- 
arinnar er allstór hóll um 40 fet á lengd og 32 fet á breidd og 
um 7 fet á hæð. Hóll þessi reyndist tóm aska og gjall, þegar 
grafið var í hann ; og hefir öllu því verið mokað . út úr tóftinni. 
Nú er kominn þykkr jarðvegr ofan á þetta alt ; og öll merki sýna ; 
að þetta mannvirki er fornt. 

Við landnorðrhorn tóftarinnar við hliðvegginn var steinn mik- 
ill; hann var 3 fet á hæð og um 2 fet á breidd og 16 þuml. á 
þykt; önnur hlið steinsins var slétt. Líkur virðast til, að þetta sé 
gamall reksteinn, og væri það merkilegt ; ef það væri hinn sami 
steinn ; sem Grettir lúði járnið við ; enn víst er það ; að veiga- 
minni hlutir hafa geymzt um lengri tíma. 

Nú eru hin mestu líkindi til að þetta sé rauðablástrssmiðja 
Þorsteins Kuggasonar. Aðrar sagnir vita menn ekki um rauða- 
blástr í Ljárskógum. 

Eg lét grafa tvær grafir í bæjarhólinn 1891 ; og hina þriðju 
áðr. Þar er kolaaskan og gjallið á þykt um 2^2 fet. Svo 
mikið er víst ; að þessi merki hljóta að stafa af rauðablástri. 

Á" öðrum stöðum í landeign Ljárskóga hafa fundizt merki til 

9 



66 


að brendr hafi verið rauði, enda er þar allvíða mikið af járn- 
steini. 


Straumfjörðr. 

(. Straumfjarðarós ). 

(5. sept). 

Fram undan Straumfjarðará er Straumfjörðr, og myndast af 
tveim afarlöngum nesjum. Að vestan heitir Stakkhamarsnes, enn 
að austan Skógarnes hið ytra. Fjörðrinn mun vera alt að mílu. 
á lengd ? og er allbreiðr innan tiþ enn á milli nesjanna að framan 
má hann heita örmjór; hér kemr því aldrei sjávargangr. Osinn 
að framan á milli nesjanna er ýmist kallaðr Straumfjarðarós eða 
Stakkhamarsós, Vestan til við árósinn gengr fram nes ; sem 
myndast af vog ; sem skerst úr árósnum 1 vestr. Vest.an á nes- 
inu móts við vogsbotninn, fram við sjóinn, þar sem heitirBúðar- 
hamar ; eru 2 stórar búðir (1 og 2) ; og eitt gaflhlað á milli;snúa 
í austr og vestr. Vestari búðin er 47 fet á lengd, enn 25 fet á 
breidd. Dyr sýnast hafa verið á austrgafii ; sem að hamrinum 
veit. Eystri búðin er 49—50 fet á lengd, en 25—26 á breidd. 
Dyr eru óglöggvar ; enn virðast helzt hafa verið við eystra gafl. 
Rétt Við suðrhornið á þessari síðartöldu búð'gengr hamarinn lengra 
fram; þar er stór búð (3) og öilu greinilegri @nn hinar. Lengd 
67 fet; breidd um 26 fet. Dyr glöggvar við eystra gafl. Þannig 
virðast dyrnar snúa eins á öllum þessum búðatóftum. Allar þess- 
ar búðir eru grasi grónar; hleðslusteinar sjást allvíða. Um 5 
faðma í vestr frá búð þeirri, er fyrst var nefnd ; er búð (4) er 
snýr 1 útsuðr og landnorðr, 47 fet á lengd og um 23 fet á breidd. 
Dyr óglöggvar ; enn virðist vera á útnorðrvegg á nyrðra gafli. 
I landnorðr frá þessari búð hefir verið búð (5), sem snýr austr 
og vestr. Lengd sýnist hafa verið 38 fet ; enn breidd verðr ekki 
rnæld, því búðin er mjög óglögg. 

Á austrenda nessins ; 57 faðma frá búðinni nr. 5 ; er búðar- 
tóft (6), ákaflega stór ; snýr í landnorðr og útsuðr ; 67 fet á lengd 
og 26 fet á breidd. Dyr virðast hafa verið við vestrgafl á suðr- 
hliðveggnum. 6—7 faðma frá þessari búð er og búð (7). Hún 
er 65 fet á lengd og 24 fet á breidd. Dyr ímkkuð óglöggvar, 
enn munu hafa verið á syðri hliðvegg, er að ósnum veit ; nær 
austrgafli; í austrenda búðarinnar sýnist vera upphækkun ; og 



67 


gæti þar hafa verið afhús, enn ekki skal eg fullyrða það, Búðin 
snýr í landnorðr og útsuðr. 

Allar þessar búðatóftir eru næsta fornlegar að útliti. Fieiri 
búðatóftir gat eg ekki fundið í þessu nesi, eða hór við Straum- 
fjarðarárós. 

Nesinu hallar öllu norðr að voginum. Nær því við vogs- 
botninn fann eg mannvirki, við fjörumál, afarmikið ummáls. 
Þetta getr ekki verið annað enn fornt hafskipanaust; lengd 70 
fet, enn breidd um 23 fet, enn um stærðina verðr að vísu ekki 
fullyrt, með því veggir munu gengnir mjög úr lagi. 

Innaní hamrinum og rétt undan austustu búðinni og hinni 
síðast töldu búð er merkilegt gat, sem liggr gegnum klettsnös, 
sem gengr þar fram; gatið er kringlótt og virðist högg'við af 
mönnum. Það er 5 fet á lengd, og hallast svo, að það er 2 
álnir frá fjörumáli öðrum megin, enn 1 alin hinum megin. Hér 
hafa auðsjáanlega verið hafðar skipsfestar. Gatið er svo vítt, að 
vel má stinga fæti i gegnum það. 

Hin ytri búðaþyrping við víkina hygg eg að verið hafi verzl- 
unarbúðir, enn hinar 2, sem eru á enda nessins, þingbúðir; þær 
eru nægilega stórar til þess, þar sem á þessu þingi var ekki meiri 
fólksfjöldi enn úr Rauðmelingagoðorði. 

Landdraugsholt. 

(7. sept.) 

Eg fór frá Brúarfossi og prestrinn séra. Guðlaugr Guðmunds- 
son og fleiri menn með mér til að rannsaka þann hluta Kristni- 
sögu, sem þar gerðist niðr með Hítará. Mitt á milli Skiphyls og 
Lækjarbugs sunnan ána er móabarð á holtmel upp frá ánni og 
graseyri fyrir neðan; móabarð þetta er í munnmælum nefnt 
»Norðmannshaugr« og var álitið, að á eyri þessari hefði Þang- 
brandr barizt við Skeggbjörn, enn öll skilyrði vanta fyrir því, 
að svo hafi verið. Eg hafði reyndar með mér graftól, er prestr- 
inn léði mér, með því þetta kynni ef til vildi að vera haugr 
þeirra manna, er féllu með» Slceggbirni, því að þá var eg ekki kom- 
inn svo langt niðr með Hítará, að eg hefði fundið hinn rétta 
sögustað. 

Eg sagði reyndar þegar eg sá móabarð þetta, að hér fynd- 
ist ekkert, enn með því eg vildi prófa munnmælin, til að taka 
hér af tvímælin, þá grófurn vér frá hliðinni þverskurð allbrciðan 
hér inn í ; alt yflr fyrir þar sem barð þetta var hæst og ofan i 

9* 



68 


möl'; reyndist þetta þá svo, að þetta hefir aldrei fornmannahaugr 
verið. Vér fórum þá ofan að Skiphyl, er stendr að sunnanverðu 
við Hítará til að leita þar réttra sögustaða; bæði örnefnin 
Steinsholt og Landdraugsholt hafði eg nú hvorugt getað hér 
nokkurstaðar spurt upp áðr enn vér komum að Skiphyl, enn þá 
var eg svo heppinn, að bóndinn þar ? Jón Jónsson, hafði heyrt 
einn gamlan raann nefna þetta Landdraugsholt fyrir norðan Hít- 
ará neðan til á móti Skiphyl. Eg skal áðr segja frá því, sem 
fyrst er talað um í sögunni, nefnil. um festarstein Þangbrands. 
Það er ákafiega stór steinn, nær mannhæðar hár og 3^2 faðmr 
ummáls, og svo vel lagaðr sem festarsteinn getr verið, því að 
neðan er hann allr mjórri enn að ofan. Steinninn stendrábergi 
einu allháu, er skagar út í ána sunnan árinnar, spottakorn fyrir 
utan Skiphyl; þar er hylr alveg eins og sagan lýsir honum, bæði 
lygn og djúpr, sem eg hygg að minsta kosti að lítið hafskip 
mundi fljóta á. Steinninn stendr svo framarlega á berginu, að 
frá honum fram á brúnina er tæpr faðmr; steinn þessi er næsta 
einkennilegr og merkilegr; því þegar maðr slær á steininn annað- 
hvort með litlum steini eða járni, þá er hann svo hljómfagr, að 
það syngr við ? líkt og í klukku, og reyndi eg það á öðrum stein- 
um þar og kom þar ekkert þess konar hljóð, enda er steinn 
þessi kallaðr: »Klukkusteinn«, einnig sýndist okkr steinn þessi 
alt annarar tegundar enn bæði bergið, sem hann stóð á, og allir 
steinar þar, því þar sem flísar höfðu fallið úr steininum, sem 
sýndist vera nýrra, þar var að sjá í sárið hingað og þangað sem 
Ijósleitir krystallar. Það er og undarlegt, að sjá þennan stóra 
stein standa rétt fram á blábrún á berginu, og engan annan 
stein þar nálægt, hvorki smáan né stóran. Það er því eins og 
steinninn sé þangað færðr af manna höndum, sem þó með engu 
móti getr verið um slíkan heljarstein. Hvort steinn þessi sé 
þangað kominn frá öðrum fjarlægum stöðum á ísöldinni, skal eg 
láta jarðfræðingana dæma um. 

Eg skal geta þess, að sjór fellr upp eftir Hítará alt upp 
fyrir Skiphyl um stórstraumsflæði, og er áin þaðan frá alt í sjó 
fram lygn og með sandbotni, enn óvíða flúðir eða steinar/ eins 
og eru í henni fyrir ofan Skiphyl alt til fjalls. Þetta kemr því 
vel heim við frásögn sögunnar. 

Beint á móti festarsteininura, norðanvert við ána, er holt 
hátt og allmikið og með klettum þeim megin, er að ánni veit. 
Þetta holt er óefað það Steinsholt, er sagan nefnir, því að neðst 
á holtinu, þar sem það þó enp er hátt, stendr steinn einn mikjli 



69 


sem bjarg og er hann einstakr. Svo kemr graslægð hér um bil 
40 faðma á breidd, j)á byrjar ákaflega mikið og langt holt, sem 
liggr niðr með ánni, og er það með klettum þeim megin sem að 
ánni veit. Þetta er það Landdraugsholt, er sagan nefnir, og ber 
sama nafn enn i dag, eins og áðr er sagt. 

Undan lægðinni milli holtanna er nú farvegr Hítarár orðinn 
meira eða minna á annað hundrað faðma breiðr, og eru hór egg- 
sléttar eyrar með sandi og smágrjóti. Fitin sem sagan talar um, 
sem þeir Þangbrandr börðust á, hefir þvi hér verið að norðan- 
verðu við ána, niðr undan hinu áðrnefnda Steinsholti, því að þar 
sem sagan miðar staðinn við Steinsholt, hafa þeir barizt nær því 
enn Landdraugsholti, enda þótt bilið milli holtanna sé ekki mikið. 
Þetta kemr því mæta vel heim við það, hvernig hér hagar til; 
einungis heflr áin smábrotið hér af grassvörðinn. Að þetta sé 
rétt sannast af því, að litlu neðar út á eyrunum er eftir há 
grastorfa, sem alt af er að brotna af, og heflr bóndinn á Skiphyl 
séð mikinn mun á henni i seinni tíð. Nú fellr áin að visu að 
mestu leyti með suðrlandinu, eins og hún hefir gert fyrrum, og 
fyrir sunnan grastorfuna, enn þó fellr lítil kvísl af ánni fyrir 
norðan hana, enn þessi stóra og slétta áðrtalda eyri er þar á 
milli. 

Nú segir Kristnisaga með berum orðum, að haugr Skegg- 
bjarnar standi á fitinni ofan frá Steinsholti; þar hafi þeir barizt, 
eins og áðr er sagt. Það gefr því að skilja, að haugr Skegg- 
bjarnar er löngu afbrotinn, og þarf því ekki að honum að leita, 
enn um hina átta segir sagan, að þeir sé jarðaðir í Landdraugs- 
holti, það er að segja upp í holtinu sunnan til við efra enda 
þess fyrir neðan klettana, enn þessi kuml, er sjálfsagt hafa verið 
allmikil, þar sem hér var svo mikill mannfjöldi, hljóta og að 
vera öll afbrotin, enda hefir áin brotið hér af alt upp undir 
kletta, því að þar er nú snarbrattr melbakki margra faðma hár; 
það er að segja, menn þessir hafa verið færðir af fitinni upp 
undir efri endann á holtinu, enn haugr Skegg’bjarnar látinn vera 
niðri á eyrinni. 

Þangbrandr hefir haft aðsetr sitt á Skiphyl, þar sem skip 
hans lá. Þar er Krossholt á móti, norðanvert við ána, nokkuð 
ofar enn Skiphylr. Lœhjarbugr, þar sem Þangbrandr rænti Kol, 
er meðal-bæjarleið ofar enn Skiphylr fyrir sunnan ána; nú fór 
Kolr ofan í Hítarnes, sem er alveg niðr við sjó að norðanverðu 
við ána. Þeir Skeggbjörn hafa því farið suðr nesið suðr að 
Hítará ? og svo upp með ánni að norðanverðu, því annarsstaðar 



70 


verðr ekki faríð sökum flóa. Þegar þeir Skeggbjörn hafa því 
komið upp undir Landdraugsholt, upp á svo kallaða »Brunkollu- 
eyrU, heflr Þangbrandr fyrst séð til ferða þeirra frá skipi s'ínu, 
og með því Þangbrandr hefír og haft skutbryggju á land norðr 
yfir ána, hefir hann farið á móti þeim með sína me-nn, til að 
yerja þeim ána og skipið, og verðr þá fundr þeirra eðlilegr á 
þeim stað, sem áðr er ákveðið; alt þetta er því svo rétt og hnit- 
miðað niðr i sögunni, að hvorki þarf né raá í neinu frávíkja, 
enn það kemr fram af öllum þessum ljðsu frásögnum í Kristn'i- 
sögu um Þangbrand á ferðum hans hér á landi við kristniboðið, 
sem eg hefi tekið fram annarsstaðar, bæði í austr- og sunnlend- 
ingafjórðungi, sem örnefni þau sýna, sem enn eru til og kend 
eíu við Þangbrand, að það verðr ófrávíkjanlegt að álykta svo, 
að Þangbrandr hefir hlotið að vera hér 3 vetr á íslandi; því að öll 
þessi örefni, sem hér er um að ræða og eins í Borgarfirði, sem 
eg áðr hefl rannsakað, eru ljós vottr þess, að Þangbrandr hefir 
hlotið, að vera hér einn vetr vestra, og ekki má hafa söguna 
ura Skeggbjörn að vettugi; hér við bætist og ferð Þangbrandar 
véstr í Breiðafjörð að Haga, og enn fremr bætist hér við vísan: 

»Þórr brá þvinnils dýri«, 

og þó í íslendingabók segi, að Þangbrandr hafi verið hér einn 
vetr eða tvo, þá liggja hér svo ljós rök fyrir, að hann hefir 
hlotið að vera hér 3 vetr, sem enn má frekara sýna af öðru. 

Þangbrctndshróf hefir verið niðr með ánni að sunnanverðu, 
skaint fyrir neðan festarsteininn. Það er nú alt afbrotið. 


Grettisbæli í Fagraskógarfjalii. 

(8. sept.). 

Það er einkennilegr tindr, sem gengr suðr úr Fagraskógar- 
fjalli og er skarð í milli. Tindr þessi er enn í dag kallaðr 
Grettisbœli. Hann er strýtumyndaðr og líkr til að sjá frá suðr- 
hliðinni gotneskum turni. 

Eg fór upp í Grettisbæli neðan frá Brúarfossi og prestrinn 
séra Guðlaugr með mér, sem hér er uppalinn og hefir verið hér 
alt til þessa dags. Við höfðum með okkr þriðja mann, sem er 
fjallgöngumaðr og kunnugr, og hefir oft kornið meira eða minna 
upp í tindinn. Þetta var til að reyna að finna fylgsni Grettis, 
ef mögulegt væri, eða einhverjar líkur, enn tindr þessi er all-tor- 
söttr og brattr. Við riðum upp í hlíðina og skildum þar eftir hest- 
ana. Neðan til við þjóðveginn undir tindinum, þar á sandinum, 



71 


er steinn, sem »Grettishaf« er kallaðr og sagan talar um ; steinn- 
inn er á hæð yflr mannhæð og allmikill um sig. Við gengum 
á snið upp og suðr upp eftir íindinum, því fyrst vildum við þó 
kanna tindinn að vestan og sunnanverðu. Hér er lausagrjót og 
allbratt, enn því torsóttara varð sem ofar kom. Þegar kemr 
upp fyrir miðju í suðrhlíð tindsins, fara að koma snarbrattir 
svaðar og þegar lengra kemr upp ákaflega miklar klettsnasir 
með strítum, bríkum og tindum, og í einum stað er ákaflega 
mikið berghvolf, er myndar eins og hellisskúta, enn hér getr þó 
með engu móti hafa verið bæli Grettis; þar getr enginn maðr 
hafa verið. Þetta er nærri upp undir hæsta tindinum, enn bæði 
hann og aðrir tindar þar fyrir ofan standa lóðrétt sem standberg 
og fyrir neðan þá snarbrattir svaðar, sem enginn maðr kemst 
upp. Gegnum hæsta t-indinn á »Grettisbæli« eru 2 göt, enn mjög 
svo lítil að sjá og eitt neðar gegnum móbergsbrík, sem vart er 
2 álnir á þykt, enda gatið lítið og víst 3—4 mannhæðir upp að 
því neðan frá hinni bröttu skriðu, svo að það sér hver heilvita 
maðr, að í engu af þessum götum hefir Grettir getað verið eða 
nokkur annar maðr; þangað upp er engum fært, nema fuglinum 
fljúgandi, enda götin litil, eins og áðr er sagt. 

Þegar vér höfðum kannað alla suðrhlið Grettisbælis alt upp 
undir hátindinn, sáum við, að hér var ekki um nokkurn bústað 
að ræða, því þessi suðrhlið er að öllu leyti óaðgengileg, þegar 
upp eftir dregr, og Grettirgetr þar hvergi hafa haft bústað eftir 
því sem sagan segir, Vér snerum því hér frá og vildum kanna 
vestrhlið fjallsins og ætluðum að ganga þvers yfir brattann fyrir 
neðan hátindinn og kanna þá hliðina, enn þar tóku við snar- 
brattir móbergssvaðar með illúðlegum hraungrýtisnibbum, sem 
enginn maðr getr fótað sig á. Við urðum þvl að halda á ská 
ofan og vestr neðar enn miðhlíðis, enn um þessa framhlið tinds- 
ins, er að veginum veit, er ekkert annað að ræða, enn að það 
er slétt móhella, og svo snarbrött, þegar upp undir hátindana 
dregr, sem standa ióðrétt niðr, sem áðr er sagt. Hér getr því 
ekki verið um neinn hellisskúta að gera, eða nokkurn manna- 
bústað. 

Nú vildi eg kanna norðrhlið tindsins, sem veit að Fagra- 
skógarfjalli. Á milli Grettisbælis og Fagraskógafjálls heitir liú 
Egilsskarð; við gengum því þar þvert upp, að neðan eru fyrsf 
grasgeirar langt upp eftir, enn síðan þegar upp í skarðið dregr, 
er grjót, enn miklu fastara undir fæti, svo þar er hægt upp að 
komast og ekki ýkjabratt- þegar við komum upp á hábrúnina 



72 


á skarðinu, og sáum aústr af alt fram í dalinn (Hítardal), þá brá 
okkr mjög í brún, því þar komum við yfir á þverhnípta berg- 
brún og sáum niðr í ógurlega stóra berghvelfingu, sem þar var 
inn í fjallið eða tindinn; hún var bæði stór og víð ? og svo djúp 
inn í tindinn, að þar sýndist okkr vera myrkr. Hér var því 
næsta geigvænlegt um að litast. 

Síðan snerum við þaðan upp í norðrhlið tindsins, og er 
tindrinn þar mjög einkennilegr, því að þar standa upp margar 
klettabríkur, sem allar snúa eins. Ein hin stærsta klettabríkin 
er^um 30 faðma löng, 6 mannhæðir á hæð og þó ekki nema 
li/ 2 —2 álnir á þykt. Vér gengum upp með þessari klettabrík 
að austan. Þar sem hún endar að ofan er hún orðin svo lág, 
að þar getr maðr séð ofan af. fjallinu yfir lóðrétt bergið og niðr 
um allar Mýrar. Enn hér á þessum stað við enda bríkar- 
innar, stendr jafnhliða henni mjög lítil klettabrík mannhæðar há, 
þar sem hún er hæst, og svo sem um 3 faðma á lengd. Milli 
hennar og hinnar stóru bríkar myndast eins og kví, sem mjókkar 
upp, og mun hún vera rúmr faðmr á breidd að neðan, enn 
nokkuð mjórri að ofan ; innan 1 þesari kví og alt niðr frá henni 
er þykt lag af grænum mosa, sem er allmjúkr undir. Hvergi 
nokkurstaðar sáum við annarstaðar í Grettisbæli nokkurn mosa. 
Þetta er sá eini staðr af öllum þeim sem við komum á í tindin- 
um, sem nokkur tiltök eru til, að nokkur maðr hefði getað hafzt 
við á ? því að hér mátti bæði hlaða fyrir, enda tjalda yfir og hér 
er skjól af öllum áttum; hér er að vísu nokkur halli, enn við 
lionum mátti gera með því, bæði að hlaða fyrir neðan og fylla 
upp með mosa. Mannaverk sáum við hér ekki að visu, sem er 
heldr ekki von, þar sem liðið er á 9. hundrað ára síðan Grettir 
var hér, og hefir margt getað breytzt á svo afarlöngum tíma, 
enn undarlegt þótti okkr það, að niðr frá þessari kví, sáum við 
steindyngju nokkura bæði af löngum helium og vel löguðum 
steinum, sem virtist eins og vera hlaupið þar niðr. Þessir steinar 
voru alt öðruvisi enn alt grjót þar í kring, bæði stærri og lögu- 
legri. 

Eg skal ekki fara fleirum orðum um þetta efni, eða neitt 
fullyrða að þessu sinni, hvort þetta hefir verið bústaðr Grettis 
eða ekki, enn hitt skal eg segja, að torvelt mun að finna í þess- 
um fjallstindi nokkurn annan stað, sem líklegri væri tii að nokkur 
lifandi maðr hefði þar getað viðhafzt. 

Eg veit, að það er ekki samkvæmt orðum sögunnar, að 
Grettir hafi viðhafzt á þessum stað, eða að það er ekki beinlínis 



73 


eftir orðum sögunnar, þar sem segir: »Fór hann þá í Fagra- 
skógarfjall og bjóst þar um; hann tjaldaði mcð gráu vaðmáli fyrir 
báðar borurnar á fjallinu og þótti sem þar sæi í gegnum neðan 
af vegi«; enn ef á þarf að halda, skal eg tilfæra ýmsa staði í 
sögunni, og það af þeim stöðum, sem eru mjög áríðandi, sem 
með engu móti geta staðizt, og hljóta því vissulega að vera 
mjög svo áflagaðir 1 þeim handritum, sem hinar prentuðu sögur 
eru gefnar út eftir, enn sumir af þeim eru þó alt öðruvísi og 
aiveg réttir í öðru handriti, eða parti af handriti, sem eg veit 
ekki til að enn sé gefið út, og kemr þar fram hið rétta og sanna, 
einkum hvað sektarár Grettis áhrærir, sem hingað til heflr 
ekki orðið komið heim við tímatalið. 

Grettis-oddi er fyrir ofan Brúarfoss, og gengr út í Hítará 
að sunnan, eins og sagan segir. Það er mjór oddi, sem myndast 
af Hítará öðrum megin, enn af læk, sem Tálmi heitir, öðrum 
megin; hann er með háum og snarbröttum melbökkum á báðar 
hliðar, enn framan af honum hefir brotið og blásið. Þetta mun 
því rétt í sögunni. 

Stillurnar, sem sagan talar um, að Björn og Grettir hafi 
fært í ána, eru sýndar enn í dag; það er grjóturð mikil í ánni 
skamt fyrir ofan Brúarfoss. Ofan til á þessu svæði eru stærri 
og minni steinar í röð, sem liggja yfir ána, og má enn stökkva 
á milli margra þeirra, þegar áin er mjög lítiJ. 


Hítardalr/ 

Um kvöldið, er eg hafði kannað »Grettisbæli«, fór eg upp 
í Hítardal til að skoða þar tvær höggnar mannamyndir á stein- 
um í grunnvegg kirkjunnar. Annar steinninn var þá eyðilágðr. 
Myndirnar vóru lágmyndir; önnur með síðu skeggi, enn hin 
skegglaus. Það er myndin með skegginu, sera enn þá er til. 
Þótti mér hún fornleg, og lofaði prestr og bóndi að láta kljúfa 
steininn sundr og senda mér myndina á forngripasafnið. 

Skálatóftin forna, sem er fyrir ofan bæinn í Hítardal, er 
sagt að sé af hinum sama. skála, sera Magnús biskup brann inni 
í, og hafi hann verið bygðr aftr. Tóftin er 18 faðma löng að utan- 
máli; er sagt í munnmælum, að tólf rúm hafi verið með hvorri 
hlið. Tveir legsteinar gamlir eru í garðinum ; annar stór, með 
myndum af guðspjallamönnum í hornunum; lofaði prestr mér, að 
senda mér skýrslu um letrið á þeim. 


10 



Nokkur bæjanöfn í Landnámu 

í ofanverðri Hvítársíðu o g Hálsasveit. 

Eftir 

Brynjólf Jónsson. 


1 . Sturlustaðir . 

Svo segir í Landn. ? II. p. ; 1. kap.: »Maðr hét Kálman, suðr- 
eyskr að ætt . . . nam hann land fyrir vestan Hvitá milli Fljóta, 
ok Kalmanstungu alla ok svo alt austr til jökla, sem grös eru 
vaxin, ok bjó 1 Kalmanstungu. Hans son var Sturla goði, er bjó 
á Sturlustöðum uppi undir Tungufelli upp frá Skáldskelraisdal; 
enn síðan bjó hann 1 Kalrnanstungu«. Öll þessi örnefni Sturlu - 
staðir, Tungufell og SMldskelmisdalr eru nu týnd. Eg hefi 
leitað að rústum Sturlustaða, og Ólafr búfræðíngr í Kalmans- 
tungu með mér ? og einna helzt komizt að þeirri niðrstöðu: að 
Tungufell muni. hafa heitið fjallás sá, er nú kallast Kleppar uppi 
á heiðarbrúninni langt fyrir innan Fljótstungu, að hraunsundið 
þaðan austr að Strútnum, sem vel má kalla daþ hafi heitið Skáld- 
skelmisdalr, og Sturlustaðir hafi verið þar, sem nú heita Hall - 
dórsiófiir, eyðihjáleiga frá Kalmanstungu, er var í bygð á fyrri 
hluta átjándu aldar. Þetta styðst við ýmsar líkur: Rústir Hall- 
dórstófta eru »uppi undir« Kleppum »fyrir ofan« hraunsundið, 
þvi þær standa hátt ? í dálitlum hvammi uppi í heiðarbrúninni, og 
hamar fyrir neðan ? ofan að Norðlingafijóti. Er aðalrústin norðán- 
megin við dálitinn læk ? er þar fellr ofan; er þar græn tóft, eigi 
ailfornleg og eigi allstór; enn hún sýnist bygð ofan á aðra staerri 
og fornlegri; fleiri rústum sér þar fyrir; eim ailar eru þær ó- 
glöggvar og ekki hægt að lýsa þeim. Fyrir vestan lækinii er 
stór tóft uppi við heiðarbrekkuna; hún er eigigræn, og að nokkuru 
vaxin hrísi; virðist hún miklu eldri enn hinar; að lögun er hún 
svipuð hoftóftum, sem víða eru sýndar, allar tvískiftar og ann* 



ár hlutinn rniklu stærri; enn eigí er hún svo glögg’, að hægt sé 
að mæla hana. Þar eð nú Sturla hafði »goða« nafn, hefir hann 
án efa reist hof á bæ sinum, og getr þetta verið tóft þess. í ann- 
an stað liggr beint við, að Sturla gerði bæ þar í landnámi föð- 
iir síns, sem torveldara var að nota heiman frá Kalmanstungu, 
enn opið fyrir nágrönnunum að vestan. Hefir þá landið »milli 
Fljóta« fylgt Sturlustöðum. Eftir lát föður síns hefir Sturla þó 
heldr viljað búa í Kalmanstungu, því eigi er þar jafnmikið vetr- 
arríki. Munu Sturlustaðir þá hafa lagzt í eyði, enn Fljótstunga 
svo verið bygð aftr í því landi, orðið með tímanum sjálfstætt 
byli, enn fengið þó eigi alt land vestan Norðlingafljóts. Má vera, 
að hjáleiga hafi verið ger á Sturlustöðum fornu, til þess að halda 
landinu norðr þar undir Kalmanstungu; og enn á Kalmanstunga 
þár landið. Nafnið Sturlustaðir hefir líklega verið gleymt áðr; 
enn nafnið Halldórstóftir mun komið af því, að sá er bygði hafi 
heitið Halldór og bygt á gömlum töftum. 

2. Brenna. 

Svö segir í Landn. (s.st.): »Kýlan hét bróðir Kalmans; hann 
bjó fyrir neðan Kollshamar; hans son var Kári . . . brendi Þjóð- 
ólfr Kára inni, þar sem nú heitir á Brennu«. Brenna heitir enn 
eyðihjáleiga frá Kalmansturigu, sunnan undir felli því, er mynd- 
ar Kalmans-tunguna. Þar upp yfir á kolli fellsins sunnanmegin 
er hamraborg, sem nú heitir Nónborg, er það án efa sama sem 
Kollshamar. Þar er fögr skógarhlíð sunnan í öllu fellinu, og 
hefir Brenna staðið þar í gilhvammi nokkurum á grænni flöt, sem 
auðsjáanlega er uppgróin skriða, er hækkar smámsaman af á- 
rensli. Þar sér fyrir rúst, enn næstum er hún horfin; nokkuð 
glöggvar sér þar á einum stað fyrir túngarði. Hvítá rennr fyr- 
ir neðan. 


3. Tungan litla. 

Svo segir enn (s.st.): »Hans (Sturlu) son var Bjarni, er deildi 
við Hrólf hinn yngra og sonu hans um Tunguna litlu; þá hét 
Bjarni at taka kristni; eftir þat braut Hvítá út farveg þann, er 
nú fellr hún . . . Bjarni tók skírn ok bjó at Bjarnastöðum í Tung- 
unni litlu, ok lét þar gera kirkju«. »Tungan litla« hefir verið 
neðsti oddi Greitlandsins, milli Hvítár og Geitár, áðr þær koma 
saman. Hefir Hvítá skilið hana frá Kalmans-tungunni, sem upp- 
gróinn farvegr sýnir. Enn síðarhefir hún brotizt þvert yfir í Geitá 
nokkuru ofar, og þar rennr hún enn, svo Tungan litla er nú áföst 

10 * 



76 


við Kalmans-tunguna. Tungan litla er hraunland, mest alt skógi 
vaxið, enn þó blásið austantil. Þar sjást grjótrústir eigi alllitlar; 
þó sést eigi tóftaskipun með vissu, enda hefir sauðahús verið 
bygt á seinni tímum ofan á þá, sem líklegust er til að hafa ver- 
ið bæjarrústin. Mannabein höfðu blásið þar upp; man gamalt 
fólk eftir leifum af þeirn; ennnúeru þær horfnar. — Olafr búfr. 
í Kalmanstungu sýndi mér þessa staði í júlí 1891. 

4. Geitland. 

Svo segir Landnáma (I. p.,21. k.): »Úlfr son Gríms hins há- 
leyska nam land milli Hvítár og suðrjökla ok bjó í Geitlandi». 
Nú á tímum er en ( c'in bygð í Geitlandi; enn bæjarústir sjást þar 
fyrir víst á tveim stöðum. Eigi er hægt að lýsa þeim, því bæði 
eru þær óglöggvar, og svo er fjalldrapi vaxinn yfirþær. Vestri rústin 
er skamt fyrir austan Geitá, — sem rennr sunnanmegin Geitlands- 
ins. Sá bær er nefndr Hamarendar ; er þar hamragarðr við bæj- 
arlækinn. Rústirnar eru undir brattri brekku, allfagri; sjást 
fremr óglögg deili á þeim, nema einni tóft, sem er sérstök og 
mjög auðkend. Hiin hefir dyr á norðvestrenda, enn afhús við 
suðaustrendann. Það gæti verið hoftóft; enn þá ætti hún að vera 
elzta tóftin ? og er merkilegt, að hún skuli þá vera glöggust. Það 
gæti líka verið stekkjartóft; hefði t. a. m. þessi bærinn lagzt í 
eyði fyr enn hinn, er eigi ólíklegt, að hér hefði síðan verið hafðr 
stekkr frá þeim bænum er eftir var. Lögun tóftarinnar bendir 
líka fremr til þess; enn stór má sá stekkr þó hafa verið. Eystri 
rústin er þar skamt frá. Þar heitir nú «Kot«. Þar eru þó stærri 
og glöggvari tóftir, og mun á sínum tíma hafa verið stórbýli. Þar 
mótar fyrir kirkjugarði og kirkju. Mun þetta hafa verið höfuð- 
bólið Geitland , enn fengið nafnið »Kot« af því, að síðast mun 
bygð þar hafa verið orðin fátækleg. Þykir líklegast, að bygðin 
f Geitlandi hafi lagzt niðr fyrir þá skuld, að Geitá hefir smátt 
og smátt eyðilagt engjarnar, sem munu hafa verið á sléttunum 
fyrir neðan bæina; enn þar er nú alt þakið möl eftir ána. Enn 
líka kenna munnmæli því um, að horfið hafi vatnsbólið í «Koti«. 
A það að hafa verið hver, scm hafi flutt sig og komið upp þar, 
sem nú er hverinn Skrifla hjá Reykholti. Sjá má, hvar vatns- 
bólið hefir verið í «Koti«. Það er lítil lind uppi í túnbrekku, og 
hefir verið hlaðin innan. Lítið er vatn í henni, enn virðist hafa 
verið meira áðr. Eigi er hún sárköld, og steinar eru í henni 
með hvítri skán, Þó er eigi útlit fyrir, að þar hafi verið hver. 



77 


Eigi vita menn af fleiri bseiarústum i Geitlancli; enn eigi er for- 
takandi, að fleiri fyndist, ef leitað væri með nákvæmri éftirtekt. 

5. Reyðarfell. 

Svo segir í Landn. (I. p., 19. k.): »Svarthöíði son hans (Bjarn- 
ar gullbera) bjd að Reyðarfelli». 0g í Grettissögu (k, 17.) segir; 
»Hafliði hét maðr; hann bjó at Reyðarfelli i Hvítársíðu«. Nú 
vita menn, að Reyðarfell var fyrir sunnan Hvítá, undir sömu 
tjallshlíð og Húsafell, nokkuru vestari Er svo að sjá, sem sú 
hlíð hafl verið talin með Hvítársiðu, þá er Grettissaga var rituð. 
Hliðin fer. lækkandi út eftir frá Húsafellsfjalli og verðr hjalla- 
mynduð. Þar eru ,«líparít»-skriður í brúnum hennar, og upp á 
hjallanum, austan til miðjum, spölkorn fyrir ofan brúnina, stendr 
sérstakr »líparít«-hnjúkr, sem heitir Reyðarfell, án efa af hinum 
rauða lit «líparít«sins. Beint undan hnjúknum eru rústir bæjar- 
ins Reyðarfells neðantil í hlíðinni. Þær eru margar og stórar; 
virðist þar hafa verið stórbýli, ef ekki fleirbýli. Þar er graslendi, 
og eru rústirnar grænar; að því er séð verðr eru þær eigi forn- 
legar; mun bygð hafa haldizt þar nokkuð lengi, enn eyðzt af 
skriðum, er fallið hafa á túnið. Nokkurn veginn glöggt sér þar 
fyrir kirkjutóft og kirkjugarði. Fyrir neðan er slétt grund, sem 
liggr undir allri hlíðinni inn til Húsafells. Enn fram með grund- 
inni rennr á sú, er Kaldá heitir; það er bergvatiiskvísl, sem 
sprettr uppundan Húsafellshrauni, þar skamt fyrir innan bæinn, 
og rennr beint út í Hvítá. Þar sem þær koma saniáíi, heita A- 
mót. Þar er fornleg bæjarrúst á grundinni. Eigi vita menn, 
hvort bær sá hefir heitið Ámót eða eitthvað annað. Ef til vill 
er þetta rúst Hranastaða, sem Landn. nefnir, enn óvíst er hvar 
verið hafa. Önnur bæjarrúst er í Kaldárbotnum; hún hefir forna 
lögun, enn er þó græn og grænt kringum hana; mun því bygð 
hafa haldizt þar nokkuð lengi fram eftir öldum, enn eyðzt af 
því, að skriða úr svo nefndu Selgili hefir umrótað mestöllu tún- 
inu. Munnmæli segja, að þetta sé Karlastaðir, og kemr það heim 
við orð Landn.: að þræll Kára »hljóp suðr um hraun« (frá Brennu) 
er hann drap Karla. Frá Húsafelli liggr enn löng hlíð til austrs. 
Þar sem hún endar, nærri mótum Lambár og Geitár við Kalda- 
dalsveg, hefir enn verið bær, og heitið Hlíðarendi. Þar eru tvær 
rústir og skamt á milli. Eystri rústin hefir fornlega lögun: hver 
tóftin af enda annarar og millidyr á milli, enn útidyr á hlið- 
veggnum. Vestri rústin er nýlegri: tóftirnar hver við hliðina á 
annari. Þó er skipun þeirra óglögg, meðfram af því, að á fjár- 



78 


kláðatímanum var þar bvgðr varðmannakofi. Þegar séra Snorri 
Björnsson vár prestr að Hiisafélli, dó þar hjá honum göniul 
sveitarkerling, er hatði fæðzt á Hlíðarenda. Svo lengi hélztbygð- 
in þar. 

^ Béint upp undan Reyðarfells-rústunum, uppi á hjallabrún- 
inrii, er steinn; sem kallaðr er Grettistak. Hann stendr á 3 stein- 
úm, sem allir eru ílangir, og standa allir upp á endann. Svo 
éru þeir háir, að vel kemst hundr undir steíninn milli, þeirra. 
Grettir á að hafa sett hann upp á þá. Það virðist saínt í fljótu 
bragði mjög ólíklegt,' því steinninn er miklu stærri enn svo, að 
irienn hafi getað hafið hann. Enn þess er að gæta, að stuðlarn- 
ir eru : settir ntan í malarbrún og hefir steinninn að líkindum 
staðið upp á heriní áðr; raátti þá með lagi hrinda honum frara á 
stúðlana, eða jáfnvel grafa svo undan honum, að hann félli áþá 
fýrirhafnarlítið; vindrinn gat svo á löngum tíma sorfið brúnina 
jáfna aftr. Á hinn bóginn er mjög ólíklegt, að steininn sé af 
tiiviljun komirin eða þeir undir hann, þannig sera þeir standa. 
Munnmælin geta því verið sönn: Kunnugt er: að Grettir hafði 
gaman 'af áð fást við stóra steina til að sýna afl sitt, og hann 
var frændi Hafiiða að Reyðarfelli og fór »utan» með honum. I 
þeirri ferð gat hann dvalið þar dag eða lengr og þá gert þetta. 

6. Grímsgil. 

Svo segir í Landn. (I. p.,21. k.): »Grimr hét maðr, er nara 
land et syðra upp frá G-iIjum til Grímsgils ok bjó við Grímsgil. 
Hans synir vóru þeir Þorgils auga á Augastöðum ok Hrani á 
Hranastöðum«. Hér segir: að Grímr nam land »et syðra«; svo 
hláut áð vera, þar eð Þorkell kornamúli, er bjó í Ási, hefir num- 
ið ált hið nyrðra eða nær Hvítá á því svæði. Landnám Gríms 
hefir því verið hlíðin norðan í fjallinu frá Giljum austr að Reyð- 
arfellii Þar kemr gil ofan, sem fellr fyrst til norðrs fyrir aust- 
an Reyðarfell, svo vestr með fellinu að noraðn, beygist síðan í 
súðvestr og rennr í þá átt eftir hjalla þeim, sem Reyðarfell stendr 
úþp á, þá vestr fyrir hjallann að sunnan og beygist hringinn í 
kringum vestrenda hans til norðrs og síðan til norðaustrs niðr 
grundina fyrir utan Ámót, og þar út í Hvítá. Gil þetta myndar 
þannig næxStum eins og latínustafinn S, og er neðri bugrinn, sém 
hjállaéndinn liggr í, nú á dögum kallaðr «Hringrinn«, og ergilið 
vanalegast kent við hann og kallað »HringsgiI«. Öðru nafni er 
það þó stundum néfnd Grímsgil , og mun það rétt, því varla getr 
vérið um annað gil að ræða enn þetta, eða þá ‘Deildargil, sem 



79 


eftir afstöðu sé líklegt til að vera (irímsgil. Og nú hafði Deild- 
argil fengið nafn sitt þá, er Landn. var ritnð, og er því ekki 
sama sem Grímsgil, er Landn. nefnir. Langt upp með gilinu 
(Grímsgili=»Hringsgili«), næstum upp undir fteyðarfelli, er bæjar- 
rúst mjög fornleg, enn þó allglögg; því þar er þunnr jarðvegr 
og grjótmelr undir, svo hún hefir eigi getað sokkið mjög niðr. 
Það er ein skálatóft, tvískift með miðgafli, og eru dyr á honum, 
enn útidyr á suðrhliðvegg. Öll rústin er hér um bil 14 faðma 
löng. Fyrir túngarði sést á báða vegu út frá endum hennar. 
Þessi bær hefir staðið hærra eun aðrir bæir þar nálægt. Þó má 
þar hafa verið vel byggilegt til forna, því enn þykir þar haga- 
sælt; er þó nú mjög blásið þar víða og enginn skógr, sem án. 
efa hefir verið 1 fornöld. Athugavert er, að rústin er norðan- 
megin við gilið, og því fyrirutan takmörk þessa landnáms, sem 
Landn. tileinkar Grími. Enn það mun eigi vera nákvæmt; lands- 
lag bendir til þess, að sá, er hér bjó, hafi helgað sér alt. svjeðið 
uppi á hjallanum, báðum megin við gilið. Enn þess nær lá, að 
þessi bær hlyti að leggjast í eyði þá er bær var ger að Reyð- 
arfelli, þar rétt niðr undan í hlíðinni. Og þar eð fellið Reyðar- 
fell stendr í landnámi Grims fyrir sunnan gilið, þá hefði bærinn 
Reyðarfell varla getað haft nafn af því, nema því að eins að 
bærinn Grímsgil legðist í eyði, og sá hlutilandsins, semhann stóð 
í, ásamt fellinu, legðist undir Reyðarfell. Landn. sýnir líka, að 
synir Gríms bjuggu við Grímsgil eftir föður sinn. 

Kristleifr bóndi Þorsteinsson 1 á Uppsölum sýndi mér þessa 
staði, sem taldir eru undir tölul. 4. 5. og 6. í júlímán. 1889. 

7. Hoflð o. fl. á Hofsstöðum. 

J Landn. (I. p., 21. k.) er getið hofs á Hofsstöðum,og aðSig- 
ríðr Þórarinsdóttir hengdi sig í hofinu. Þorsteinn bóndi Arnason 
á Hofsstöðum, vitr maðr og vel að sér, sýndi mér hofrústina sum- 
arið 1889. Hún er austan til í túninu undir brekku mót suðri; 
lítr hún út sem þúfnabarð, enn með því að stinga niðr járnteini, 
má finna grjótlögin þar sem veggirnir hafa verið. Fyrir dyrum 
sér lika, og snúa mót suðri. Fram undan dyrunum, litlu neðar 
í brekkunni, er stór steinn kallaðr »Hofklettr«. í honum eru 2 
einkennilegar holur, sem virðast mannaverk. Önnur er þríhyrnd, 
niðrmjókkandi og eigi yflr 3 þuinl. á dýpt, enn að ofan er hún 


1) Kristleifr er son Þorsteins Jakobssonar, Snorrasonar prests á Húsafelli, 
Björnssonar. Hann er greindr maðr og fróör. 



80 


nál. 5 þuml. á einn veginn, enn næríelt 374 þuml. á hina tvo. 
Hin holan er kringlótt, nál. 1 þuml. í þvermál, enn um 30 þml. 
á dýpt, og liggr nokkuð skáhalt niðr. Til hvers þær hafa átt að 
vera, er vant að segja. 

í Árb. 1884—85, í neðanmálsgrein á bls. 123—424, getr Sig- 
urðr Vigfússon um Sigguhól, þar sera munnmæli segja, að Sigríðr 
Þórarinsdóttir sé dysjuð. Getr S. V. þess, að hann grófí hólinn, 
og að það reyndist gamall öskuhaugr. Þorsteinn segist hafa ver- 
ið að greftinum með S. V. Segir hann það satt vera, að hóllinn 
reyndist öskuhaugr; enn í þeim haug, nokkuð neðarlega, hafi 
þeir þó fundið örþunt moldarlag, svart, svo langt og breitt sem 
svara mundi meðalstórum kvenmannslíkama, og þar í beinaleif- 
ar á tveim stöðum, sem þó molnuðu, er við var komið. Um 
þetta segir Þorsteinn, að Sigurðr hafi sagt á þá leið, að vel gæti 
það verið leifar af líki; enn óhugsandi og ósamboðið fornmönn- 
um, að slík höfðingskona, sem Sigríðr var, hafi verið dysjuð í ösku- 
haugi, og því mundi haun eigi geta um þetta á prenti. Þaðhefir 
hann heldr ekki gert. Þorsteinn sagðist þó ekki geta verið S. 
V. samdóma um, að það hefði verið fornmönnum ósamboðið, að 
dysja Sigríði í öskuhaugi, þvi auk þess sem sjá mætti, að hún 
hefði eigi verið elskuð né virt af Illuga, er vildi selja hana, og 
því síðr af Starra, er hún sjálf var fráhverf, 0 g þeir því naum- 
ast skoðað hana sem höfðingskonu, þá væri þetta ekki vottr um 
annað, enn að fornmenn hafi fyrirlitið sjálfsmorðingja. Þætti sér 
því engin ástæða til að dylja hið sanna um gröftinn, hvað sem 
menn kynni að segja um munnmælin. 



Rimmugýgr. 


Þessari Árb. íylgir mynd af öxi ? sem fyrrum var í Skálholti 
og kölluð Rimmugýgr. Frummyndin fanst í teikningasafni, 
sem erfingjar Sigurðar málara Guðmundssonar gáfu Forngripa- 
safninu eftir hann. Þessi teikning er gerð í fullri stærð af Stein- 
grími byskupi, og er ritað á uppdráttinn (öxarblaðið): «Öxen Rémi- 
gia i naturlig Störrelse bortgiven til Justitsraad Thorkelin den 
31. Dec. 1804». Öxin hefir verið 18 þuml. fyrir egg. Eggert 
Ólafsson («Reise i gjennem Island« ? bls. 1034) getr um þessa öxi 
og segir ; að hún hafi verið ryðbrunnin mjög; skaftið hafi verið af 
rauðgreni, 3*/a al. á lengd og. járnvarið. 

Jafnvel þótt engin vissa sé fyrir því, að þessi öxi sé frá forn- 
öld ; hefir þótt rétt að láta prenta mynd af henni. 

Myndin átti að fylgja Árb. 1887 og er myndarblaðið ranglega 
merkt tölunni IV. 

Nú vita menn ekki ; hvað orðið hefir síðan af öxi þessari, enn 
liklegt er að hún hafi brunnið með safni Thorkelíns 1807. 


Leiðrétting og viðauki við æviágrip Sigurðar Vigfús 
sonar í Árb. 1888—92. 


Þar segir, að Sigurðr sé fæddr í Fagradal (innra) í Dalasýslu. ; Þetta er 
ekki rótt, því að á lausum miða lieíir Sigurðr sjálfr skrifað að hann sé fæddr 
í Stóraholti, og að hann hafi farið þaðan með foreldrum sínum þrévetr. 
Eftir það var hann hjá foreldrum sínum í Ytra-Fagradal 1831—39 og 1839 
—48 í Hvarfsdal. 1843 hefir hann farið til Heykjavíkr að nema gulIsmíM 
og dvalið þar til 1846. Þá dvaldi hann eitt ár á KjarlaksstÖðum og annað 
í Graltardal, þriðja í Ásgarði vestra. 1850 fór hann til Kaupmannahafnar og 
dvaldi þar tii 1855. Vetrinn 1855—56 var hann í Vigr, og 1856—57 var hann 
enn í Kaupmannahöfn. 


11 



Skýrsla. 

I. Aðalfundr félagsins. 

A ársdegi félagsins, 2. ág. 1893, var aðalfundr þess hald- 
inn af varaformanni félagsins; skýrði hann frá, að Dr. Björn 
Ólsen, sem kosinn var í fjarveru sinni formaðr félagsins á árs- 
fundi 1892, hefði með bréfi 24. okt. s. á. skorazt undan að taka 
á móti kosningu þessari; kvaðst varaformaðr því, eftir samkomu- 
lagi við fulltrúana, hafa gegnt formannsstörfum þetta árið. Fram 
var lagðr endrskoðaðr reikningr félagsins fyrir 1892, minst á 
tölu félagsmanna og prentun Arbókar félagsins; getið var og 
um hvað félagið hefði í hyggju framvegis, og að félagsstjórnin 
hefði samið við Brynjólf Jónsson á Minnanúpi um, að rannsaka 
sögustaði og spyrja upp forngripi, enn efnahagr félagsins leyfði 
eigi að verja nema mjög litlu fé í þessu skyni. Því næst vóru 
kosnir embættismenn félagsins, svo sem frá er skýrt hér á eftir, 
og þrír fulltrúar: Dr. Björn Ólsen, Pálmi Pálsson og Steingrímr 
Thorsteinsson. 


II. Stjórn félagsins: 


Formaðr: 
Varaformaðr: 


Fulltrúar: 


Skrifari: 

Varaskrifari: 

Féhirðir: 


Eiríkr Briem, prestaskólakennari. 

Pálmi PAlsson, skólakennari. 

Dr. Björn Ólsen, skólakennari. 

Indriði Einarsson, revisor. 

Pálmi Pálsson, skólakennari. 

Steingrímr Thorsteinsson, skólukennai’i. 
Valdimar Ásmundarson, ritstjóri. 

Þorleifr Jónsson, alþingismaðr. 

Indriði Einarsson, revisor. 

Hallgrímr Melsteð, bókavörðr. 

Þórhallr Bjarnarson, prestaskólakennari. 



83 


Varaféhirðir: 
Endrskoðendr: 


Sigurðr Kristjánsson, bóksali. 

Jón Jensson, yfirdómari. 
Valdimar Ásmundarson, ritstjóri. 


III. Reikningr félagsins 1892. 


Tekjur: 

1. f sjóði frá f. á.kr. 619.98 

2. Tillög og andvirði seldra bóka (fylgiskj. 1) . . — 131.54 

3. Styrkur úr landssjóði 1892 .— 300.00 

4. Vextír úr sparisjóði til S1, /i 2 . ’92.— 8.44 


Kr. 1059.96 


Gjöld : 

1. Prentun og hefting Árbókar 1888—92 (fylgiskj. 2) kr. 612.20 

2. Annar kostnaðr við Árbókina (undirbúningr henn- 

ar undir prentun, mynd og prófarkalestr (fylgiskj. 3) — 206.50 

3. Ýmisleg gjöld (útsending Árbókar, o.fl., fylgiskj. 4-8) — 69.04 

4. í sjóði 31. desbr. 1892 .— 172.22 

Kr. 1059.96 


Keykjavík, 31. desbr. 1892. 

ión Jensson. 


Við reikning þennan hefi eg ekkert að athuga. 

EiriTcr Briem. 

Reikning þennan hefi eg rannsakað, og er ekkert við hann 
að athuga. 

Vald . Asmundarson. 







84 


IV, Félagar. 

A. Ævilangt 1 . 


Anderson, B,. B., prófessor. Ameríku. 

Andrés Fjeldstec), bóndi, HvítárvÖllum. 

Árni B. Thorsteinsson, r., landfógeti, 
B,vík. 

Ásmundr Sveinsson, skrifari, Bvík. 

Bogi Melstað, kand. mag., Kböfn. 

Carpenter, W. H., málfræöingr, frá 
IJtica, N. Y. 

Dablerup, Yerner, cand. mag., Kböfn. 

Eggert Laxdal, verzlunarstjóri, Akr- 
eyri. 

Eiríkr Magnússon, M.A., r., bókavörbr, 
Cambridge. 

*Elmer, Beynolds, dr., "Washington. 

Fiske, Willard, próf., Florence, Ítalíu. 

Goudie, Gilbert, F. S. A. Scot., Edin- 
burgb. 

Guðbrandr Sturlaugsson, bóndi,Hvíta- 
dal. 

*Hazelius, A. B., dr. íil., r. n., Stokk- 
hólmi. 

Jóbannes Böbvarsson, snikkari, Hvít- 
árvöllum. 

Jón A. Jobnsen, sýslum., Eskiíirbi. 

Jón Jónsson, próf., Stafafelli, Lóni. 


Jón Þorkelsson, dr. fil.,r., rektor,Bvík. 
Löve, F. A., kaupmabr, Kböfn. 
Magnús Andrésson, próf., Gilsbakka. 
Magnús Stepbensen, komm. at' dbr. 

og dbrm., landsböfbingi, Bvík. 
Maurer, Konráð, dr. jur., próf., Miin- 
chen. 

Muller, Sopbus, museums-assistent, 
Kböfn. 

*lSíicolaisen, N., antikvar, Kristíaníu. 
Ólafr Jobnsen, adjunkt, Óbinsey. 
Peacock, Bligh, esq., Sunderland. 
Pbené, dr., Lundúnum. 

Scbjödtz, cand. pbarm., ÓÖinsey. 
Stampe, Astrid, barónessa, Khöfn. 
Stefán Guðmundsson, verzlunarstjóri, 
Djúpavogi. 

Stephens, G., próf., Kböfn. 

*Storcb, Y., laboratoriums-forstjóri, 
Kböfn. 

Styffe, B. G. (r. n.), dr. íil., Stokkbólmi. 
Thomsen, H. Tb. A., kaupm., Rvík. 
Torfbildr Þ. Holm, frú, Bvík. 
Wimmer, L. F. A., dr. fil., próf., Khöfn. 
Þorvaldr Jónsson, héraðsl., ísafirbi. 


B. Með árstillagi. 


Alin, Y., prófess., IJppsölum. 

Amira, Karl v., dr., próf., Freiburg, 
Baden. 

Ari Jónsson, bóndi, Þverá, Eyjaf. 
Arinbjörn Óiafsson, b., Njarbvík. 
Arnbjörn Ólafsson, kaupm., Keflavík. 
Arndís Jónsdóttir, frú, Laugardælum. 
Árni Gíslason, b., Kirkjubóli, Selárdal. 
Arnljótr Ólafsson, prestr, Sauöanesi. 
Arpi, Rolf, dr. fil., Uppsölum. 

Ásgeir Blöndal, béraðsl., Húsavík. 

Baldt, F., búsasmibr, Kböfn. 

Benedikt Kristjánsson, fyrrum pró- 
fastr, Landakoti. 

Bjarni G. Jónss., söðlasm., Haukadal. 
Bjarni Jensson, læknir, Hörgsdal. 

Bjarni Þórari nsson, próf., Prestsbakka. 

1) Stjarnan (*) merkir beiðrsfélaga. 


Björn Gubmundsson, múrari, Bvík. 

Björn Jónsson, ritstjóri, Bvík. 

Björn M. Ólsen, dr., skólák., Bvík. 

Boetius, S. J., lector, Uppsölum. 

Brynjólfr Jónsson, fræðimabr, Minna- 
núpi. 

Dablerup, Yerner, cand. mag., Kböfn. 

Daníel Tborlacius, f. kaupm., Stykkis- 
bólmi. 

Davív) Scbeving Þorsteinsson, béraðs- 
læknir, Brjánslæk. 

Durgin, W. G., rev., Hillsdale College, 
Michigan. 

Einar Ásmundsson, alþm., Nesi. 

Einar HjÖrleifsson, ritstj., Winnipeg. 

Einar Jónsson, kaupmabr, Eyrar- 
bakka. 



85 


Einar Thorlacius, sýslumaíir, SeyMs- 
lirM. 

Eiríkr Briem, prestask.kennari, Rvík. 

Eiríkr Gríslason, prestr, StabarstaD. 

Eiríkr Jónsson, varapróf., Grar(öi, 
Khöfn. 

Elínborg Thorberg, frú, Kböfn. 

Eyþór Felixson, kaupm., Rvík. 

Porngripasafnib í Rvík. 

Eribbjörn Steinsson, bóksali, Akreyri. 

Eriörik Steffánsson, alþingism., Skálá. 

Geir Zoega, dbrm., kaupmabr, Rvík. 

Gering, Hugo, prófessor, dr., Halle a. S. 

Gísli Einarsson, prestr, Hvammi, 
Norbrárdal. 

Greipr Sigurbarson, bóndi, Haukadal. 

Grímr Jónsson, kennari, Ísaíirbi. 

Grímr Tborosen, dr. fil., r. o. s. frv.. 
Bessastöbum. 

Gubmundr A. Eiriksson, breppstj., 
Þorfinnsstöbum, önundaríirbi. 

Gubmundr Gíslason, Port Artbur, 
Ont., Can. 

Gubmundr Gubmundss., b., Ljárskóg- 
um. 

Gubmundr Guðmundsson, bérabs- 
læknir, Laugardælum. 

Gubmundr H. Einnbjarnarson, Staö, 
Abalvík. 

Gubmundr Pálsson, beykir, Ísaíirbi. 

Gubmundr Scbeving, læknir, Seybis- 
firbi. 

Gubmundr Tborgrimsen, f. kaupm., 
Rvík. 

GubmundrÞorláksson,stip.arnamagn., 

Kböfn. 

Guðni Einarsson, Óspaksstöbum, 
Hrútaíirbi. 

Gubni Guðmundsson, læknir, Borg- 
undarhólmi. 

GuÖrún Jónsdóttir (borgfirbings), 
jungfrú, Khöfn. 

Gunnar Halldórsson, f. alþingismabr, 
Skálavík. 

Gunnlaugr Briem, verzlunarstjóri, 
Hafnarfirbi. 

Guttormr Jónsson, snikkari, Hjarbar- 

! bolti. 


Gustafsson, G. A., ammanuensis, 
Uppsölum. 

Hagson, K, A., laroverksadjunkt, Lin- 
köping. 

Halldór Briem, kennari, Möbruvöll- 
um. 

Halldór Daníelsson, bæjarfógeti, Rvík. 

Halldór Kr. Fribriksson, r., yfirkenn- 
ari, Rvík. 

Halldór Gubmundsson, f. skólakenn- 
ari, Rvík. 

Hallgrímr Melsteb, bókavörbr í Rvík, 

Hallgrímr Sveinsson, r., byskup, Rvík. 

Hannes Þorsteinsson, cand. tbeol., 
ritstjóri, Rvík. 

Hansen, J. P., lyfsali, Akreyri. 

Harrassowitz, Otto, bóksali, Leipzig. 

Háskólalestrarfélag íslendinga í 
Kböfn. 

Helgi Arnason, prestr, Ólafsvík. 

Helgi Hálfdánarson, r., lektor, Rvík. 

Helgi Jónsson, kaupmaðr, Rvík. 

Henry Petersen, assist. v. oldn.mu- 
seum, Kböfn. 

Hermannius E. Johnsen, f. sýslumabr, 
Yelli. 

Hjörleifr Einarsson, prófastr, Und- 
ornfelli. 

Holger Clausen,kaupm., Stykkisbólmi. 

IndriÖi Einarsson, endrskoöari, Rvík. 

Ingibjörg Jobnson, frú, Rvík. 

íslenzkt kvenfélag í Winnipeg. 

Iverus, I. E. D:son Y., viceadjunkt, 
Linköping. 

Jakob Atanasíusson, Gerbi, BarDa- 
strönd. 

Jarþrúbr Jónsdóttir, frú, Rvík. 

Jochum Magnússon, verzlunarm., ísa- 
firöi. 

Jón Jónsson, kand. med. & cbir. 

Jóhann Þorsteinsson, prestr, Staf- 
holti. 

Jóbannes Oddsson, f. bóndi, Rvík. 

Jóhannes Sigfússson, cand. theol., 
Hafnarfirbi. 

Jóbannes Yigfússon, prentari, ísafirði. 

Jóhannes Þorgrímsson, dbrm., b., 
Sveinseyri, Tálknaf. 



86 


Jón Borgíirðingr, f. löggœzlum., Bvík. 

Jón Gíslason Steinholm, gullsmiör, 
Norðrbbtni, Tálknafiröi. 

Jón Giinnarsson, verzlunarstjóri, 
Keflavík. 

Jón Guttörmsson, próf., Hjarðarholti. 

Jón Halldórsson (frá Svartagili), 
Ameríku. 

Jón Jensson, landsyfirréttardómari, 
Bvík. 

Jón JónSSon, prófastr, Hofi, Vopna- 
firði. 

Jón JóhSson, prestr, Stað, Reykja- 
nesi. 

Jón Ólaísson, útvegshóndi, Hlíðar- 
húsum. 

Jón Pótrsson, r., f. háyfirdómari, 
Rvík. 

Jón Sveihbjarnarson (frá Draghálsi), 
Ameríku. 

Jón Vídaiín, kaupmaðr, Khöfn. 

Jónas Jónasson, prestr, Hraf'nagili. 

Jónas Jóhsson, bóksalaassistent, Rvík. 

J. Th. Jóhnsen, Suðreyri, Tálknafirði. 

Jörgenseh, P., kapteinn, Stavanger. 

Katrín Dorvaldsdóttir, frú, Kvík. 

Kálund, Kr., dr. phil., Khöfn. 

Kjartan Einarsson, prófastr, Holti. 

Kristján Andrésson, skipstjóri, Með- 
aldai, býrafirði. 

Kristján Hjaltason, sjómaðr, ísafirði. 

Kristján Jónsson, yfirréttardómari. 
Rvík. 

Kristján Magnússon.bókbind., Blöndu- 
ósi. 

Kristján Ó. Þorgrímsson, málaflutn- 
ingsmaðr, Rvík. 

Kristján Zimsen, kaupmaðr, Hafnar- 
firði. 

Kungl. Vitterhets- Historie-och Anti- 
quitetö Akademien, í Stokkhólmi. 

Lange, phr., verzlunarmaðr, í Khöfn. 

Lárus Benedikssson, prestr, Selárdal. 

Lárus K. J. Bjarnason, settr sýslu- 
maðr á ísafirði. 

Lárus l>. Blöndal, r., sýslumaðr, 
Kornsá. 

Lestrarfélag Eljótshlíðar. 

Magnús B. Blöndal, Hvammi, Vatnsdal, 


Magnús Helgason, prestr, Torfastöð- 
um. 

Markús Snæbjarnarson, kaupmaðr, 
Geyrseyri. 

Marta Pétrsdóttir, frú, Rvík. 

Mattías J ochumsson, prestr, Akr- 
eyri. 

Mattías Ólafsson, verzlunarmaðr, 
Þingeyri. 

Mogh, E., dr., Frankfurter Strasse, 
Leipzig. 

Montelius, 0., dr. fil., Am,, Stokk- 
hólmi. 

Ólafr Guðmundsson, læknir, Stórólfs- 
hvoli. 

Ólafr Ólafsson, prestr, Garpsdal. 

Ólafr Ólafsson, prestr, Arnarbæli. 

Ólafr Ólafsson, söðlasmiðr, Ameríku. 

Ólafr Sigvaldason, héraðslæknir, Bæ, 
Króksf. 

Ólafr Thorlacíus, hreppstj., Stykkis- 
hólmi. 

Óli Finsen, póstmeistari, Rvík. 

Ólina Guðbrandsd., jungfrú, Ameríku. 

Ólöf Hjálmarsdóttir, yíirsetukona, 
Stykkishólmi. 

Oscar Brenner, dr., docent, Munchen. 

Páll Briem, sýslumaðr, Árbæ. 

Páll Melsteð, sögukennari, Rvík. 

Pálmi Pálsson, skólakennari, Rvík. 

Paterson, W. G. Spence, brezkr kon- 
súll, Rvík. 

Pétr Jónsson, blikkari, Rvík. 

Pétr J. Thorsteinsson, kaupm., Bíldu- 
dal. 

Rannveig J óhannesdóttir, kaupmanns- 
frú, Rvík. 

Rygh, Olaf, di\, prófessor, Kristíaníu. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúll, ísa- 
firði. 

Sighvatr Arnason, alþingismaðr, Ey- 
vindarholti. 

Sigmundr Guðmundsson, prentari, 
Rvík. 

Sigríðr Sveinbjarnardóttir, jungfrú, 
Árósi. 

Sigurðr Árnason (frá Höfnum), Winni- 
p6g ' 

Sigurðr Briem, kand. polit., Rvík, 



87 


Sigurðr E. Sverrisson, sýsluma^r, Bæ, 
Hrútaíirði. 

Sigurðr Gunnarsson, prófastr, Val- 
þjófsstab. 

Sigurbr Jensson, prófastr, Elatey. 

Siguribr Jónsson, sýslumaðr, Stykkis- 
hólmi. 

Sígurhr Jónsson, snikkari, Dýraíirhi. 

Sigurhr Kristjánsson, bóksali, Rvík. 

Sigurbr Melsteb, r., lektor, Rvík. 

Sigurhr Sigurbsson, hreppstjóri, Litlu- 
Gröf, Borgarhr. 

Sigurðr Stefánsson, prestr, Vigr. 

Símon Bjarnarson, dalaskáld, Silfra- 
stöhum. 

Soffia Thorsteinsson, frú, Bvík. 

Stefán Egilsson, múrari, Bvík. 

Stefán Thorarensen.f. sýslum., Akreyri. 

Steingrímr Johnsen, kaupmaör, Bvík. 

Steingrímr Thorsteinsson, skólakenn- 
ari, Bvík. 

Steinnordh, J. H. V., theol. J- íil. dr. 
(r. n.), Linköping. 

Sæmundr Jónss., b., Minni-vatnsleysu. 

Sæmundr Jónss., próf., Hraungeröi. 

Tamm, F., A., dr. dócent, Uppsölum. 

Teitr Jónsson, veitingamadr, IsaJirði. 

Teitr Ólafsson, veitingamabr, Seybis- 
íirbi. 

Tómas Hallgrímssori, læknaskóla- 
kennari, Rvík. 

Torfi Bjarnason, skólastjóri, Ólafsdal. 

Torfi Halldórsson, kaupmahr, Flat- 
eyri. 

Tryggvi Gunnarsson, bankastjóri, 
Rvík. 


Valdimar Ásmundarson, ritstjóri, 
Rvík. 

Valdimar Briem, prestr, Stójranúpi. 

Valdimar Örnólfsson, verzlunarmaör, 
Ísaíiröi. 

Valtýr Guðmundsson, dr. jfíl„ docent, 
Khöfn. 

Wendel, F. R., verzlunarst., Jbingeyri. 

Þóra Jónsdóttir, frú, Vestmannaeyj- 
um. 

Þorbjörg Sveinsdóttir, yfirsetukona, 
Rvík. 

Þorbjörn Jónasson, kaupmaör, Rvík. 

Þórðr Magnússon, b., Hattardal. 

Þórðr Thoroddsen, héra?>slæknir, 
Keflavík. 

Þorgrímr Johnsen, héradslæknir, Akr- 
eyri. 

Þórhallr Bjarnarson, prestaskólakenn- 
ari, Rvík. 

Þorlákr Gubmundsson/ alþingismaðr, 
Fífuhvammi. 

Þorlákr Ó. Johnson, kaupmaþr, Rvík. 

Þorleifr Jónsson, prestr, Skinnastöö- 
um. 

Þorleifr Jónsson, alþm., Reykhólum. 

Þorsteinn Benediktsson, prestr, 
Bjarnanesi. 

Þorsteinn Jónsson, héraöslæknir, 
Vestmannaeyjum. 

Þorvaldr Jakobsson, prestr, Haga, 
Barbaströnd. 

Þorvaldr Jónsson, próf., ísafiröi. 

Þorvaldr Thoroddsen, skólakennari, 
Rvík. 

Þuríör Kuld, frú, Stykkishólmi. 



Efnisyfirlit 


Rannsóknir í Breiðaíirði 1889. Eftir Sigurð Vigfús- 
son (Svefneyjar s. 1. Hergilsey s. 2. Að Auðs- 
haugi s. 3. Smiðja Gests Oddleifssonar s. 5. Hof- 
tóft í Hvammi s. 7. Á Vaðli s. 8. Flókatóftir s. 

9. Þorskafjarðarþing s. 15. Bólstaðr s. 18. Þórólfs 
haugr bægifótar s. 19. Fleira í landnámi Þórólfs 
mostrarskeggs s. 20. Berserkjahraun s. 21.) . . Bls. 1—23 

Rannsókn í Kjalarnesþingi (við Elliðavatn, Krossnes- 

þing) 1889. Eftir Sigurð Vigfússon ..... — 24—27 

Rannsókn í Austfirðingafjórðungi 1890. Eftir Sigurð 
Vigfússon. (Inngangr s. 28. Austrför Flosa s. 29. 

Þvottá s. 30. Hvar kom Þangbrandr út? s. 32. 

Þingmúli s. 33. Fljótsdalr, Fljótsdalsheiði og Hrafn- 
kelsdalr s. 35. Hrafnkels haugr freysgoða s. 39. 

Bæjarústir fornar s. 43. Krakagerði s. 47. Kraka- 
la'kjarþingið við Þinghöíða s. 47. Hofteigr s. 49. 

Hof að Hrafnabjörgum s. 51. Hellisheiði s. 52. 
Böðvarshaugr s. 54. Krossavík í Vopnafirði s. 55. 

Hof í Vopnafirði s. 55. Sunnudalsþing s. 58. Helga 

haugr Droplaugarsonar s. 60.) ....... — 28—60 

Rannsóknir á Vestrlandi 1891. Eftir Sigurð Vigfús- 
son. (Við Hafragil i Svínadal s. 61. Bollatóftir 
s. 62. Hvammr í Dölum s. 62. Auðarsteinn s. 64. 
Rauðablástrsmiðja Þorsteins Kuggasonar s. 64. 

Straumfjörðr s. 66. Landdraugsholt s. 67. Grett- 


isbæli í Fagraskógarfjalli s. 70. Hítardalr s. 73.) — 61—73 

Nokkur bæjanöfn í Landnámu í ofanverðri Hvítár- 

síðu og Hálsasveit. Eftir Brynjólf Jónsson . . — 74—80 

Rimmugýgr.— 81 

Leiðrétting og viðauki við æviágrip Sigurðar Vigfús- 

sonar.— 81 

Skýrsla: I. Aðalfundr félagsins. II. Stjórn félagsins. 

III. Reikningr félagsins 1892. IV. Félagar ...-82—87 












